








































































Tí MARIT 

Þjóðræknisfélags íslendlnga í Veslurhelmi 

XXXIX. ÁRGANGUR 


Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að Islending- 
ar megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal Islendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Meðlimagjald $2.00 á ári 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Canada 


“FINANCIAL DIGEST” 

to Canadians from Coast to Coast 

Because 

. . . It keeps the reader, at a glance, 
up to date with developments 
important to him. 

. . . He con wotch his own success story 

. . . He knows from the punch line ot the 
to meet opportunity and emergency. 



up with regular saving. 
just how well he is prepared 



That's why this Financial Digest has been a 
"Best-Seller" — for generotions. 

Bank of Montreal 


There are 17 B of M BRANCHES in WINNIPEG to serve you. 

WORKING WITH CANADIANS IN EVERY WALK OF LIFE SINCE 1817 












2 


AUGLÝSINGAR 



cílVQ fisdí&A 

. . . electrically! 

Enjoy a11 the benefits your electric service makes 
available to you. Electricity is still your best buy — 
it costs so little, it does so much. 

CITY HYDRO 

55 Princess Street - WHitehall 6-8231 




FÉLAGATAL 1957 


3 


- 1N MEMORIAM — 

HEIÐUKSFÉLAGAR OG FOKSETAR 

Hls Excellency Lord Tweedsmuir, Hon. Patron 

His Excellency the Rt. Hon. The Earl oí Athlone, K.C. 

Kjartan Ilelgason, fyrrum prófastur 

Steplian G. Stephansson, skáld 

Frú Stephanía Guðmundsdóttir, Ieikkona 

Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, tónskáld 

Þorbjörn Bjarnason, skáid (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur og forseti 

Kristján Níels JúUus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forsetl 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og ritstjóri 

Prófessor F. S. Cavvley, Ph.D. 

Friðrik Svvanson, málari 

Kapt. Sigtryggur Jónasson 

Dr. B. J. Brandson, læknlr 

J. Magnús Bjarnason, rithöfundur 

Dr. Hjörtur Thordarson, raffræðingur 

Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona 

Friðrik Haiigrímsson, dómprófastur 

A. S. Bardal, útfararstjóri 

ólafur Pétursson, fasteignasali 

Svehin Björnsson. forseti fslands 

Árni Pálsson, prófessor 

Sigurgeir Sigurðsson, biskup 

Asmundur P. Jóhannsson 

Dr. A. H. S. Gillson, U. of M. President 

Einar Jónsson, inyndliöggvari 

Jón J. Bíldfell, fyrrum ritstjóri 

Einor Sturlaugsson, prófastur 

Þ. Þ. Þorsteinsson, skáld 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld 

Gunnar B. Björnsson 

G. J. Oleson 


Use 



INSULATION IN YOUR 
HOME 

IT IS THE LOWEST COST 
LABORATORY TESTED 
INSULATION ON 
THE MARKET 

Made by 

Thorkelsson Limited 

1365 Spruce St. 

WINNIPEG MANITOBA 

Phone SPruce 2-9488—3 Lin.es 


VISIT OUR NEW 
PLANT 

Sargent and Toronto 

1 HOUR 

Cleaning 

Quiritottt ™>- 

CLEANERS - DYERS - FURRIER3 
SHIRT LAUNDERERS 
FORT ROUGE WINNIPEG 





4 


AUGLÝSINGAR 



Hamingjuóskir 

til Islendinga fjær og nær 

KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

G. F- JÓNASSON, eigandi og forstjóri 


60 Louise Sireet, Winnipeg 


Sími WHitehall 2-5227 





Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1957 


A. Heiðursverndarar 

His Excellency the Right Honourable Vincent Massey, landstjóri Canada 
Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti Islands. 


B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuSur, Hanover, New Hamphire, U. S. A. 
Prófessor emeritus Halldór Hermannsson, Cornell University, N. Y. 
Prófessor SigurSur Nordal, Reykjavik Island 

Dr. Watson Kirkconnell, President, Acadia University, Wolfville, N. S. 

Dr. Henry Goddard Leaoh, New York, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Syndney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, IþróttamaiSur, Reykjavík, ísland 
Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Toronto, Ont. 

Pröken Halldóra Bjarnadóttir, ritstj. Hlín, Blönduósi, Island 
Jónas Jónsson, fyrv. alþingismaöur, Reykjavík, ísland 
Thor Thors, sendiherra íslands, Washington, D.C. 

Dr. Rúnólfur Marteinsson, Winnipeg, Manitoba 

J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ontario 

Árni G. Eylands, stjórnarráSsfulltrúi, Reykjavlk, ísland 

Vilhjálmur Þór, bankastjóri, Reykjavik, Island 

Gísli Jónsson, ritstjóri Tímaritsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. John C. West, fyrv. forseti Rlkisháskólans I North Dakota 

Prðf. Ásmundur GuSmundsson, biskup íslands 

Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 

Prófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 

Dr. Helgi P. Briem, sendiherra, Bonn, Þýzkaland 

SigurSur ÞórSarson, söngstjóri, Reykjavlk, Isiand 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor emeritus, Saskatoon, Sask. 

Dr. Árni Helgason, raffræSingur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M.D., Winnipeg, Manitoba 
GuSmundur Grímsson, yfirdómari, Bismarck, North Dakota 
Einar P. Jónsson, ritstjðri Lögbergs, Winnipeg, Manitoba 
Stefán Einarsson, ritstjóri Heimskringlu, Winnipeg, Manitoba 
Dr. Stefán Einarsson, prófessor, Baitimore, Md. 

Gunnar Thoroddsen, borgarstjóri, Reykjavík 
Valdimar Björnsson, ríkisféhirSir, Minneapolis. 



6 


AUGLÝSINGAR 


The Royal Bank 
2 - ACCOUNT PLAN” 

helps you to save 



1. SAVINGS ACCOUNT strictly for soving. 

Use your Royal Bank Savings Account for one purpose only . . . 
saving. Never touch it to pay personal or household bills — 
but leave your savings severly alone to grow with interest. 

2. PERSONAL CHEQUING ACCOUNT strictly for poying personal 
or household bills. 

Pay bills with cheques drawn against your Royal Bank Personal 
Chequing Account. Deposit in this account each month enough 
money to cover usual personal and household expenses. It's more 
business-like and thrifty too — you can save a little on every 
cheque. 

Full particulars at any "Royal" Branch 

THE ROYAL BANK OF CANADA 



FÉLAGATAL 1957 


7 


C. Styrktarmcðlimir 1957: 

M. John Johnson 
Mr. og Mrs. 

Guðmann Levy 
Mr. ölafur Hallsson 
Mr. J. Walter Johannson 
Mrs. H. Pétureson 
Mrs. Lovisa G. Gislason 
Mr. Björgúlfur Sveinsson 
Dr. Richard Beck 
Mr. SigurSur Sigmundsson 
Mr. K. W. Johannson 
Deildin ,,Báran“ 

Mr. Thorsteinn Mýrman 
Mrs. K. Thorsteinsson 
í minningu um 
Hannes Kristjánsson 
Mr. Grettir Leo Johannson 

D. Æv'ifélagar 

K. Valdimar Björnsson, 
Minneapolis, Minn. 

U. S. A. 

Dr. Helgi P. Briem, 

Consul General of Iceland, 
Bonn, Germany 


Grettir Eggertson, 
Winnipeg, Man. 

Eric Isfeld, 

Winnipeg, Man. 

Grettir Leo Johannson, 
Icelandic Danish Consul 
Winnipeg, Man. 

J. W. Johannson, 
leikhússtjóri, 

Pine Falls, Man. 

Mrs. B. E. Johnson, 
Winnipeg, Man. 

Guðmann Levy, 

Winnipeg, Man. 

Mrs. Anna Margrét Levy, 
Winnipeg, Man. 

Öskar E. Levy, 

hreppstjóri, Ósum, 
Húnavatnssýslu, íslandi 

Gunnar R. Pálsson, 

New York, U. S. A. 

Rev. P. M. Pétursson, 
Winnipeg, Man. 

Árni Sigurðsson, 

Seven Sisters Falls, Man. 

Dr, P. H. T. Thoriakson, 
Winnipeg, Man. 


E. Ársféiagar 
1. CANADA 
Atikokan, Ont. 

Einar I. Swanbergson 

Cypress River, Man. 
Stefán Eiríksson 

Hayland, Man. 

Sigurður B. Helgaeon 

London, Ont. 

Christian Sivertz 

Markerville, Alta. 

Jakob K. Stephansson 

Montreal, Que. 

Mrs. H. L. Robson 
Osland, B.C. 

Kristján Einarsson 
Prince Rupert, B.C. 
FriSa Philipson 

Piney, Man. 

Jón Ásmundson 
Mrs. B. E. Björnsson 
Skafti V. Eyford 
Victor Freeman 
Kristinn Norman 
P. S. Pétursson 
Pétur Stefánsson 
Mrs. Emma Thorvaldson 


Modern Durable Finishes for inside and out 

MARSHALL-WELLS PAINTS 

Do your painting this winter with 

Morshall-Wells SPECTRO-MATIC Flat, 
Semi Gloss or Enamel. ODORLESS . . . not 
masked or perfumed, but completely 
without odor. Your choice of 300 
MODERN DECORATOR COLORS. 



8 


AUGLÝSINGAR 













FÉLAGATAL 1957 


9 


Rlverton, Man. 
Hallgrímur Jóh. Stadfeld 

Vancouver, B.C. 

Mrs. S. Johnson 

Wapah, Man. 

J. Ragnar Johnson 

Winnlpeg, Man. 

Mrs. GySa Hurst 
J. A. Eastman 

Wynyard, Sask. 

Gunnar Jóhannsson 
Jakob J. Norman 

2. BANDARlKIN 
Arlington, Va. 

Mrs. J. Sigmundson 

Boston, Mass. 

Kapt. Jóhannes G. 
Ásgeirsson 

Kðrmakur Ásgeirsson 
Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Valgeir Einarsson 
Kapt. Thor GuiSmundsson 


Kapt. Gunnl. Illugason 
Kapt. Guðm. Jðhanneson 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theodór Jónsson 
Guðmundur Pálsson 
Pálmi M. Sigurðsson 
Kapt. óskar Gislason 
David Love 
ólafur Sigbjörnsson 

Brennan Oollege, 
Gainesville, Gorgia 
Miss Kristín H. Pétursd. 

Gashmere, VVash. 
Chris Guðmundson 
Cismont, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 
Minneapolis, Minn. 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
New Brunswick, N. J. 
Próf. Helgi Johnson, 
Rutgers University 
Library 

New Haven, Conn. 
Yale University Library 
Oceanside, L. I., N. Y. 
Andrés GuSmundsson 


3. DEILDIR 
Stjómamefnd „Fróns“ 

Jón Jónsson, forseti 
735 Home St. 

Steindór Jakobsson, 
vara-forseti 
800 Banning St. 

Heimir Thorgrímseon, 
ritari, 

627 Agnes St. 

Ingi Sveinsson, v.-ritari 
471 Home St. 

Jochum Ásgeirsson, 
gjaldkeri 
126 Lodge Ave. 

Gunnar Baldvinsson, 
vara-gjaldkeri 
987 Dominion St. 

Benedikt ólafsson, 
fjármálaritari 
307 St. Ann Road 

Einar Sigurðsson, 
vara-fjármálaritari 
585 Home St. 

Bókavörður: Jón Jónsson, 
735 Home St. 


SAVING 

THAT 

PAYS! 

Four per cent profit is guaranteed 

when you invest with 

the Western Savings & Loan 

Association. Whatever your 
investment capital may be, 

$2.00 a month or $10,000.00 a year, 
there’s a Western Savings Plan 
to fit your needs. 

The 


WESTERN SAVINGS & LOAN ASS0CIATI0N 

HEAD OFFICE 

280 SMITH ST., WINNIPEG 1 




10 


AUGLÝSINGAK 


McCormick’s Limited 

425 Henry Ave., Winnipeg, Mon. 

Serving Canadians fine Biscuits and Candies for over 100 years. 


With Compliments of . . . 

Imperial Oil Limited 

Always Look to IMPERIAL for the Best. 




Distributors oj: 

COMMERCIAL FISHING EQUIPMENT 

PARK-HAHNESSON UMITED 

55 ARTHUR STREET WXNNIPEG, MAN. 
Phone WHiteholi 3-2401 
Branch Office: Edmonton, Alberta 










FÉLAGATAL 1957 


11 


Ævlíélagar 
Grettir L. Johannson, 
ræSismaSur 
Séra P. M. Pétursson 
GuSmann Levy 
Mrs. Anna M. Levy 
Mre. Kristín Johnson 
Grettir Eggertson 
Walter Johannson 
Eric ísfeld 

Meðlimaskrá Fróns 1956 
Harold Axdal 
Hannes Anderson 
SigurSur Anderson 
Sigurveig Árnason 
SigriSur Árnason 
Jón Ásmundsson 
Jochum Ásgeirsson 
Ingibjörg Ásgeirsson 
Oddný Ásgeirsson 
HeiSman Björnsson 
Soffía Benjamlnsson 
Jóhann Th. Beck 
Svanhvít Beck 
Shirley G. Black 
Rafnkell Bergson 


Andrés Björnsson 
GuSrún Baldvinsson 
Gunnar Baldvinsson 
B. E. Björnsson 
Gunnar Brynjólfsson 
DavIS Björnsson 
Rósa Björnsson 
O. G. Björnsson 
Mrs. O. G. Björnsson 
GuSrún Brandson 
ÁsgerSur Brandson 
Próf. Haraldur Bessason 
ÁsgerSur Bessason 
Ingibjörg Butler 
Dr. S. E. Björnsson 
Marja Björnseon 
ólafur Björnsson 
Jón Benediktsson 
Jóhannes Christie 
Jónlna Christie 
PriSmunda Christie 
Jóhanna Cooney 
Jón Christopherson 
HólmfríSur Danielson 
H. F. Danielson 
Gestur DavISsson 
FríSa Davidson 


Llna Dunning 
RagnheiSur Davidson 
C. O. Einarsson 
Kristln Einarsson 
Svanborg Einarsson 
Arni G. Eggertson, Q.C. 
Maja Eggertson 
Stefanla Eydal 
Gunnar Erlendsson 
Dr. Valdimar J. Eylands 
Kristinn Eyjólfsson 
Anna Eyjólfsson 
GuSrún Eyjólfsson 
S. V. Eyford 
Jens Elíasson 
HávarSur Ellasson 
G. Finnbogason 
Olavla Finnbogason 
Þórdís Fisher 
Fred FriSfinnsson 
Ása FriSrikeson 
Victor Freeman 
Þorvaldur GuSmunds 
Halldóra Gíslason 
Halldór Glslason 
Hallbera Glslason 
Hjálmar Glslason 


Compliments of 

MflSSEY - HARRIS - FERGUSON LIMITED 

Makers of World Fomous Form Implements 

WINNIPEG, MANITOBA 


Best Wishes 


THE G. McLEAN COMPANY 

LIMITED 

WHOLESALE GROCERS 


WINNIPEG 

MANITOBA 


BOOTH FISHEBIES 

CANADIAN COMPANY LIMITED 

235 GARRY STREET WINNIPEG, MANITOBA 

Selkirk - Winnipegosis, Mon. - The Pos, Mon. 










12 


AUGLÝSINGAR 


CRESCENT CREAMERY 

LIMITED 

Hafa verzlað með fyrsta flokks mjólkurvörur í meir en 52 ár 


MJÓLK 


WINNIPEG 


RJÓMA 


SMJÖR 


SUnsei 3-7101 


ÍS-RJÓMA 


MANITOBA 


In its Second Half Cenfury 
of Service fo Western 
Conadian Farmers. 


UNITED 

GRAIN 

GROWERS 

LTD. 


refreshíng 

years♦♦ ♦ 


SINCE 1877 


Drewrys 

DRY CINGER ALE 





Wonderful 

Flavour! 

BLUE RIBBON LIMITED 


WINNIPEG — TORONTO 


VANCOUVER 







13 


FÉLAGATAL 1957 


J. S. Gillies 
Mrs. J. S. Gillies 
Ragnar Gíslason 
Elma Gislason 
Magnús Gunnlaugsson 
Matta Gunnlaugsson 
SigríSur Gunnlaugsson 
Kár GuSmundsson 
Júlía GuSmundsson 
Ben HeiSman 
Karólina HeiSman 
Björn Hallsson 
Kristín Hannesson 
Rósa Hjartarson 
Elín Hall 
Jón Halldórsson 
Páll Hallsson 
Þorleifur Hansson 
Fanney Helgason 
Thor Ottó Hallsson 
Magný Helgason 
GuSmann Hjörleifsson 
Jón HafliSason 
Anna Halldórsson 
T. L. Hallgrimsson 
Björg fsfeld 
Th. fsleifson 
Mrs. Th. ísleifsson 
SigriSur Jakobsson 
Steindór Jakobsson 
Rósa Jóhannsson 
Ingibjörg Jónsson 
Kristín Johnson 


Skúli Jóhannsson 
Erika Jóhannsson 
Carin Jóhannsson 
Stefán Jóhannsson 
Þórdis Johnson 
Bertha Jones 
Jóhanna Jónasson 
Jónas Jónasson 
G. Johnson 
Paul S. Johnson 
J. G. Jóhannsson 
Helgi Johnson 
Þorlákur Johnson 
Jón Jónatansson 

J. Johnson 
Ólína Johnson 
Veiga Johnson 
Ásmundur Jónsson 
Mrs. Á. P. Jóhannsson 

K. W. Jóhannsson 
Dr. Björn Jónsson 
Jón Jóhannsson 
Christine Jóhannsson 
Mrs. S. J. Jóhannesson 
Hlaögeröur Kristjánsson 
J. F. Kristjánsson 
Steina Kristjánsson 
Lúövlk Kristjánsson 
Gestný Kristjánsson 

W. Kristjánsson 
Mrs. S. Kjartansson 
Mrs. Una Th. Líndal 
W. J. Ltndal, dómari 


H. V. Lárusson 
Ari G. Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Magnús Magnússon 
Thorsteinn Myrmann 
Kristinn Norman 
Jakobína Nordal 
Snorri Olson 
Jónína Olson 
Jón ólafsson 
óli ólafsson 

Próf. Tryggvi J. Oleson 
Elva Oleson 
Sesella Oddsson 
Sveinn Oddsson 
Valgarður Oddsson 
Benedikt Ólafsson 
Mrs. B. ólafsson 
Kristln ólafsson 
Margrét Paulson 
A. G. Pálsson 
Hannes Pétursson 
Sigríður Phepps 
Þórey Pétursson 
Hólmfrlður Pétursson 
Margrét Pétursson 
ólafur Pétursson 
Pétur J. Pétursson 
Þorvaldur Pétureson 
Petrína Pétursson 
P. S. Pétursson 
Halldóra Pétursson 


for 

superb 

coffee 


Ihinhi.Tiiaveler? 


Mof/tm g 

. . 


c/oesft M 



/f/e U 


Seml/p H| 
















14 


AUGLÝSINGAR 


INVESTORS SYNDICATE OF CANADA, LIMITED 

Savings, Annuiiy and Educaiional Ceriificaies 

INVESTORS MUTUAL OF CANADA LTD. 

Balanced, Open-end Mutual Fund Shares 


Head Office: WINNIPEG 


Offices in Principal Cities 


ÍSLENDINGAR! 

ÞjóSræknismáliC er hverjum 
eönnum Islendingl hugCarmál hane. 
AC velfertS þess máls getur enginn 
betur unniö, en meö þvl, aC stySja 
Islenzku vikublöSin. Þau eru frétta- 
þráSur ykkar hér á fjarlægri 
strönd; þaS sem þiS vitiS hverjir 
um aSra I heild sinni, er Islenzku 
blöSunum aSallega aS þakka. 

Heimskringla er elzta Islenzka 
blaSiS vestan hafs. Hún er vIBlesin, 
frjáls I skoSunum, fréttafróS og 
nýtur mikilla vinsælda. Hún ætti 
aS vera iesin á hverju heimili. 

Skrifið og sendið áskrifta- 
gjöld yðar til: 


Allir þjóðernislega sinnaðir 
íslendingar ættu að kaupa 
íslenzku blööin og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta að 
koma út deyr allur íslenzkur 
félagsskapur vor á meðal. 


ICAUPIÐ "LÖGBERG" 

$5.00 um árið 


The Viking Press 

Limited 

853 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


The Columbia Press 

Limiled 

303 KENNEDY STREET 
Winnipeg 


ALPHA MANUFACTURING CO. LTD. 

Manufacturers of 

Fans, Blowers and Heating and 
Air Conditioning Equipment 


WINNIPEG 


CANADA 





FÉLAGATAL 1957 


15 


Hannes J. Pétursson 
Pétur Stephanson 
Séra Eric H. Sigmar 
Margrét SigurSsson 
Bergljót SigurSsson 
S. J. SigurSsson 
GuSbjörg SigurtSsson 
Halldór Sigurösson 
Rannveig SigurtSsson 
Reglna SigurÖsson 
Sigurþör SigurÖsson 
María SigurSsson 
Gu6m. A. Stetánsson 
Ragnar Stefánsson 


Hansi M. Sveinsson 
GuÖrún M. Sveinsson 
Björn Stephenson 
Björgúlfur Sveinsson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Einar Sigurösson 
HreitSar Slcagfeld 
L.iney Sveinsson 
Kristín Sveinsson 
Ingi Sveinsson 
Sigurbjörn SigurtSsson 
Emma Thorvaldson 
ÞorgerSur ÞórÖarson 
Sóffanlaa Thorkelsson 


ValgertSur Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Mrs. A. Thorgrlmsson 
Heimir Thorgrímsson 
Laufey Thorgrímsson 
Margrét Thorbergsson 
Valdheiöur Thorláksson 
Þorbergur Thorbergsson 
Geir Thorgeirsson 
Thor Thorsteinsson 
Thor Viking 
ólöf J. Viking 
Carl Vopni 


DANGERFIELD HOTELS 

“Aglow with Friendliness” 

LELAND HOTEL - McLAREN HOTEL 
KIRKFIELD HOTEL 

Jas. Dangerfield WINNIPEG. MANITOBA Fred Dangerfield 


Quotations and Estimates Given Free 

Fonseca Roofing & Sheet Metal Company 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Roofing, Waterproofing and Insulation — Roofing Repairs 
Gravel, Asphalt and Bonded Roofs 

Mastic Flooring, Tile Flooring, Asphalt Shingles and Brick Sidings for Houses 
AIR CONDITIONING — FURNACE REPAIRS AND EAVESTROUGHING 
Office and Works: 257 Riverton Ave., Winnipeg 
Telephone LEnox 3-2936 


Serve the best and save a liille each week 

FOOD 
STORES 



BUILDERS OF 
YOUR COMMUNITY 







16 


AUGLÝSINGAR 


EATON’S 

OFCANADA 

THROUGH THE 
MfllL ORDER 

CATALOGUES 



TIMARIT 

ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 

ÞRÍTUGASTI OG NÍUNDI ÁRGANGUR, 1957 

Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 


1958 



Myndirnar 


Bls. 

Jón Sigurðsson . 4 

Sigurður Júlíus Jóhannesson .10 


PRENTAÐ HJÁ COLUMBIA PRINTERS, WINNIPEG 






Efnisyfirlit 

Bls. 

Dr. Valdimar J. Eylands: 17. júní í Reykjavík .5 

G. J. Guttormsson: Nótt á Norðurlandi .8 

Dr. Richard Beck: Skáldið og hugsjónamaðurinn 

Sigurður Júlíus Jóhannesson 10' 

Vor á miðjum vetri .26 

Páll S. Pálsson: Á leiðinni til hafsins .27 

Hraunmolinn .28 

Dr. J. P. Pálsson: Áni gamli .29 

Árni G. Eylands: Guð og Göngu-Hrólfur .48 

Dr. Stefán Einarsson: Einar Jónsson á Staka-Hjalla .51 

P- S. Pálsson: Á ferð um Sargent stræti .56 

Próf. Haraldur Bessason: Um íslenzkt mannanöfn 

í Vesturheimi .57 

Gísli Jónsson: Hugsanareik .66 

Páll S. Pálsson: Úrania .73 

Gísli Jónsson: Bækur .74 

Har. Bessason og G. J.: Enskar bækur um íslenzk efni .77 

Dr. Richard Beck: Helztu viðburðir .80 

Mannalát .83 

Þrítugasta og áttunda ársþing Þjóðræknisfélagsins .95 
























SÉRA VALDIMAR J. EYLANDS, dr. Iheol.: 


17. júní í Reykjavík 

Erindi fluii á Frónsfundi í Winnipeg 17. júní 1957. 


Fyrir nokkrum árum var ég stadd- 
ur í Reykjavík á þjóðhátíðardaginn, 
17. júní, og var sjónar- og heyrnar- 
vottur að glæsilegum og fjölmenn- 
um hátíðahöldum, sem fóru fram 
þar í borginni. Allt virtist stuðla að 
því að gera daginn yndislegan og 
ógleymanlegan. Það var blæjalogn, 
himininn var heiður og blár, og 
hafið skínandi bjart. Ríkisfáninn ís- 
lenzki blakti á hverri stöng í bæn- 
um, og á aragrúa af skipum á höfn- 
inni. Flugvélar með íslenzkum fána- 
litum sveimuðu til og frá öðru 
hvoru. Sérstök hátíðaguðsþjónusta 
hafði farið fram í dómkirkjunni kl- 
11 um morguninn, og kl. 2 talaði 
forseti Islands af svölum Alþingis- 
hússins. Mikill mannfjöldi var við- 
staddur þessar athafnir. 

Um kvöldið safnaðist geysilegur 
mannfjöldi saman á Arnarhólstúni, 
Lækjartorgi, Laugavegi og Hverfis- 
götu. Ræðupalli og hátölurum hafði 
verið komið fyrir skammt frá Ing- 
ólfsstyttunni á Arnarhóli, og fór þar 
fram stutt skemmtiskrá. Karlakór 
Reykjavíkur söng þar nokkur lög 
og borgarstjóri Reykjavíkur flutti 
ávarp. Þar var einnig hljómsveit á 
palli, og spilaði hún nokkur þjóðlög. 
Eftir örstutt hlé tók svo hljómsveitin 
að spila danslög, og það skipti eng- 
um togum að mestallur mannfjöld- 
inn var kominn á iðandi hringrás 
eftir hljómfallinu. Allt þetta kom 


mér, Vestur-íslendingnum, kynlega 
fyrir sjónir. Fyrst og fremst mann- 
fjöldinn. Það var dálítið erfitt fyrir 
mig að átta mig á því, að allur þessi 
iðandi prúðbúni skari væri íslend- 
ingar. Slíkan múgdans á strætum úti 
hafði ég þá heldur aldrei séð. Há- 
tíðahöld í líkingu við þetta, en auð- 
vitað í smærri stíl, voru haldin sam- 
tímis víðsvegar um land. Þarna var 
frjáls, fagnandi og dansandi þjóð. 

Danskur stúdent, sem þá var 
staddur á íslandi, og ég hafði kynnzt 
lítið eitt, tók mig tali. Hann var ný- 
lega kominn til landsins, skildi ekki 
tunguna, og þekkti lítt sögu lands- 
manna. Hann spurði: Hvað gengur 
eiginlega á hér í dag? Hvert er til- 
efni þessara hátíðahalda, sem nú er 
efnt til? Við þessar spurningar hins 
danska manns kom Islendingurinn 
strax upp í mér, og ég hélt yfir 
þessum unga manni dálítinn ræðu- 
stúf, eitthvað á þessa leið: 

Þess er minnst í dag um allt ís- 
land, og hvar annars staðar í heim- 
inum, þar sem íslendingar dvelja, 
að forsjónin tók í taumana og lyfti 
því oki af hálsi okkar Islendinga, 
sem þið Danir, höfðuð á okkur lagt 
með margra alda ofríki og áþján; 
þetta er afmælisdagur Jóns Sigurðs- 
sonar, hinnar miklu frelsishetju ís- 
lenzku þjóðarinnar. Að vísu höfðuð 
þið Danir ekki farið verr með okkur 
Islendinga en þá tíðkaðist sam- 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kvæmt nýlendu-pólitík þeirra daga. 
Sjálfir bjugguð þið við einveldi og 
undirokun, og réttur smáþjóðanna 
var þá yfirleitt fótum troðinn. En 
Islendingar höfðu til forna verið 
sjálfstæð þjóð, og kunnu, er tímar 
liðu, illa þeim höftum, sem á þá 
voru lögð af hinu erlenda valdi. Að 
vísu höfðu þeir glatað frelsi sínu 
vegna ósamkomulags heima fyrir, 
en ýmsir leiðtogar þjóðarinnar 
eygðu þó hið forna frelsi og þráðu 
endurheimting þess. En yfirleitt var 
þjóðin kúguð og mergsogin á þess- 
um árum, og undirlægjuháttur og 
minnimáttarkennd drógu dáð úr 
mönnum- Alþingi hið forna hafði 
verið lagt niður; verzlunin var öll í 
höndum Dana, og svo öll menntun, 
önnur en menntun presta, en þeir 
höfðu löngum verið snöggsoðnir í 
skólum biskupsstólanna, og síðar á 
Bessastöðum. 

Á þessu mikla niðurlægingartíma- 
bili þjóðarinnar var það, að Jón 
Sigurðsson birtist á sviði sögunnar. 
Hann var prestssonur af Vestfjörð- 
um, fæddur að Rafnseyri, 17. júní 
1811. Hann var snemma bráðgjör til 
líkama og sálar. Aldrei kom hann 
inn fyrir skóladyr í föðurlandi sínu, 
en nam allan venjulegan skólalær- 
dóm í heimahúsum hjá föður sínum, 
og var útskrifaður sem stúdent af 
dómkirkj upr estinum í Reykjavík, 
þegar hann var 18 ára. Að loknu 
þessu einkaprófi, sem þá var tekið 
gilt, þótt það væri strangt tekið ekki 
lögmætt, öðlaðist hinn ungi maður 
réttindi til prestsskapar; en þar var 
aldurinn honum til fyrirstöðu, því 
að prestar máttu ekki vígjast innan 
25 ára aldurs. Hvort Jón Sigurðsson 
hefir nokkru sinni í alvöru hugsað 


til prestsskapar er óvíst, en hitt er 
haft fyrir satt að um þetta leyti út- 
vegaði hann sér prédikunarleyfi hjá 
biskupi, en ekki eru neinar sagnir 
um að hann hafi notað það. Hins 
vegar gekk hann í þjónustu Stein- 
gríms biskups Jónssonar, en hann 
var þá talinn einhver mesti fræði- 
maður, sem þá var uppi um íslenzk 
efni, og auk þess hinn mesti ágætis- 
maður. Það er haft eftir Grími 
Thomsen, að hann hafi sagt, eitt 
sinn er rætt var um Steingrím 
biskup: „Það hefir legið vel á guði 
almáttugum, þegar hann bjó til 
Steingrím.“ Hjá þessum ágæta 
fræðimanni dvaldist svo Jón Sig- 
urðsson í þrjú ár, og byggði þar ofan 
á þann grundvöll þjóðlegra fræða, 
sem hann hafði lagt í föðurhúsum. 
Síðan sigldi hann til háskólans í 
Kaupmannahöfn, og átti heima í 
Danmörku alla ævi síðan. Hann tók 
inngangspróf við háskólann, og ári 
síðar próf í forspjallavísindum, sem 
eiginlega var annað undirbúnings- 
próf til háskólanáms. Embættispróf 
tók hann aldrei í neinni grein, og var 
því það sem nefnt er á máli mennta- 
manna próflaus maður. Mun hann 
hafa hugsað sér að verða málfræð- 
ingur, og lagði um nokkurra ára 
skeið stund á málvísindi og sagn- 
fræði. En hugur hans snerist brátt 
að íslenzkum þjóðmálum. Einhver 
hefir sagt, að íslendingar ættu að 
vera Guði þakklátir fyrir að Jón 
Sigurðsson lenti ekki í prédikunar- 
stólnum eða við kennarapúltið. 
Sannleikurinn er þó sá, að hann 
varð einn hinn mesti kennari allrar 
þjóðarinnar. Sem fræðimaður átti 
hann mikinn þátt í því að hrint var 
í framkvæmd útgáfu á frumheimild- 



17. JÚNÍ í REKJAVIK 


7 


um í íslenzkri sagnfræði, í Safni til 
Sögu íslands, og Hið íslenzka forn- 
bréfasafn (Diplomatarium Islandic- 
um) hóf söngu sína undir stjórn 
hans. Gaf hann út fyrstu hefti þessa 
mikla safnrits, og hefir ávallt síðan 
verið vandað til útgáfu þess, eins og 
hann gaf dæmið til með fyrstu heft- 
unum. Hann varð einnig hinn mikli 
prédikari þjóðar sinnar. Prédikanir 
hans voru fagnaðarboðskapur frels- 
isins og hinna almennu mannrétt- 
inda- í Nýjum félagsriium gaf hann 
út sína þjóðmálabiblíu í þrjátíu ár, 
og munu margir hafa lesið rit þetta 
meira en nokkra trúarbók. I þessu 
riti barðist hann fyrir hinum aðkall- 
andi nauðsynjamálum þjóðarinnar: 
bættri stjórnarskipun, verzlunar- 
frelsi, alþýðumenntun og heilbrigð- 
ismálum. 

Jón Sigurðsson er fyrir löngu orð- 
in eins konar þjóðardýrðlingur með 
íslendingum. í meðvitund þeirra er 
hann næstum því heilagur, og með 
öllu óviðjafnanlegur maður; hann 
er sómi íslendinga, sverð þeirra og 
skjöldur; hann er hinn mikli lands- 
faðir, og allir íslendingar eru börnin 
hans. En þegar á allt er litið, virðist 
það ljóst, að hann varð leiðtogi og 
„forseti* 1 í meðvitund þjóðarinnar, 
ekki síður fyrir rás viðburðanna á 
þeirri tíð, sem bar hann uppi, en 
sakir mannkosta og hæfileika. Það 
virðist hafa verið eins konar samspil 
mannsins og samtíðarinnar, sem 
gerði hann það sem hann var, og 
mun það einnig sanni nær um alla 
leiðtoga. Einn sáir, annar vökvar, og 
sá þriðji nýtur uppskerunnar. Allar 
þær hugsjónir, sem hann barðist 
fyrir, og bar fram til sigurs að 
nokkru leyti, höfðu áður komið 


fram hjá ýmsum mætustu sonum 
landsins, einkum Fjölnismönnum. 
Þarf ekki lengra að fara en að rifja 
upp kvæðið Gunnarshólma eftir 
Jónas Hallgrímsson, eða að lesa rit- 
gjörðir Tómasar Sæmundssonar til 
að sannfærast um þetta. Vafasamt 
er að Jóni Sigurðssyni hefði orðið 
jafn vel ágengt í baráttu sinni, ef 
þessir menn, og fleiri þeirra líkar, 
hefðu ekki undirbúið jarðveginn í 
huga þjóðarinnar. Ýmislegt bar á 
milli hans og þessara manna, svo að 
hann taldi sér ekki fært að eiga sam- 
vinnu við þá um útgáfu Fjölnis, en 
hóf í þess stað útgáfu Félagsriianna, 
sem áður var á minnst. Margt virð- 
ist benda til þess að Jón Sigurðsson 
hafi verið einráður og harðráður; 
hann virðist hafa verið laus við alla 
skáldlega draumóra, en um fram allt 
hinn raunsæi, praktiski maður, þol- 
inmóður, gætinn og málafylgju- 
maður svo af bar. Talið er að hann 
væri vel til foringja fallinn, sakir 
glæsilegrar persónu sinnar og al- 
mennra hæfileika, en hann var tal- 
inn stórlátur mjög að hætti fyrir- 
manna á þeirri tíð, og vandur 
að virðingu sinni. Hann bar gæfu 
til að sjá marga af draumum sínum 
rætast: Stjórnarskráin var fengin, 
verzlunin gefin frjáls, embættis- 
mannaskóli var settur á stofn, Al- 
þingi endurreist, og kjör alþýðu 
bætt með ýmsu móti. 

Síðan hefir margt komið fram 
íslandi til heilla, sem Jón Sigurðs- 
son þorði ekki að láta sig dreyma 
um. Aldrei mun hann hafa hugsað 
sér fullan viðskilnað við Dani; al- 
drei eygði hann draumsjón Jónasar 
um „verzlun eigin skipa;“ enga trú 
hafði hann á innlendum banka fyrir 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


ísland, né á íslenzkum háskóla 
'(University). Ekki gat hann hugsað 
sér jafnrétti karla og kvenna, og ný- 
lega lagasamþykkt alþingis um jöfn 
laun karla og kvenna fyrir sams 
konar störf, mundi hann hafa talið 
mestu fjarstæðu. Sjálfur ól hann 
mestan aldur sinn á erlendri grund, 
en fór þó háðulegum orðum um þá 
landa sína, sem leituðu gæfunnar 
vestur um haf. Árið 1872 ritar hann 
m. a- í bréfi einu: „Nú er að byrja 
„emigration“ til Ameríku, og eru 
fyrst Flóafíflin, því fíflum skal á 
foræði vísa, þar næst fara nesja- 
kjúkur og afglapar, og seinast fara 
að dreifast inn í skynsamir menn, 
og er það gott, ef þeir geta haldið 
við nokkurri hugmynd um mannvit 
vestur þar.“ (J. S. í Ræðu og Riti, 
bls. 330). 

Að sjálfsögðu var hann, sem aðrir 
menn, barn síns tíma. En hann var 
maðurinn sem öðrum fremur leysti 
höftin og losaði stíflurnar svo að 
elfur þjóðlífsins fékk sína eðlilegu 
framrás. Framvinda tímans hefir nú 


fært þjóðinni margvíslega hagsæld 
og stærri sigra en hann gerði sér 
vonir um. En hann er, og verður um 
aldir fram, hinn mikli brautryðjandi 
í meðvitund íslendinga, „sómi lands 
síns, sverð þess og skjöldur.“ 

Er ég hafði lokið þessari ræðu 
minni, sagði danski stúdentinn, en 
hann var guðfræðinemi, eftir nokkra 
þögn: 

„Það hlýtur að vera ánægjulegt 
að vera þjóðhetja og horfa niður á 
jörðina einhvers staðar úr hásölum 
eilífðarinnar og sjá heila þjóð, prúð- 
búna og dansandi af fögnuði og 
þakklæti á afmælisdegi sínum.“ 

„Já,“ sagði ég. „Hann á einnig 
marga þjóðbræður í Ameríku. Einn- 
ig þeir halda samkomur á afmælis- 
degi hans; þeim er umhugað að sýna 
með hátterni sínu og störfum að 
víðar er til manndómur og mannvit 
en í Kaupmannahöfn og á íslandi. 
Á þessum degi samfagna þeir þjóð- 
bræðrum sínum á ættjörðinni og 
gleðjast yfir þeirri gæfu, sem Guð 
gaf íslendingum í verkum hans. 


G. J. GUTTORMSSON: 


Nótt á Norðurlandi 

Iðandi elda kyndir 
útloftið skuggablátt. 

Eldhrönn of nið og nátt 
annari áfram hrindir, 
önnur á sama hátt. 

Næmleikans nýtur eyra; 
nú er að heyra 
norðljósa hörpuslátt. 


Leikur á ljóssins strengi 
listhögust glósteind hönd 



NÓTT Á NORÐURLANDI 


9 


Heimis of höf og lönd. 

Stafar af goða gengi 
gull yfir nyrstu strönd; 
sjóðir þess sundrast, kvíslast, 
safnast og hríslast 
saman í logavönd. 


Ljósvarpið leiftrum skærra, 
líkt sem þar stigi dans 
Geysir með kristalskrans, 
fegrar með fjölda tærra 
friðbogalita glans 
tengibrú hulinna hæða, 
hálogasvæða 
himins og Norðurlands. 


Hánorræn ljósdýrð leikur 
listir á sviði geims 
Valkyrja vængjasveims. 
Meir sem hún eflist, eykur 
ómþunga strengjahreims, 
sveipar hún svo með snilli 
salinn á milli 
suður- og norðurheims. 

Dagsólar efniseindir 
utan af meginbraut 
safnast við segulskaut. 

— Voru þess lögum leyndir 
lýðir í aldaþraut. 

Sólin sem horfið hefur 
hálfdimman vefur 
himinn í funaskraut. 


Hnattarins hinumegin 
Heiðbláins sólarreið 
upplýsir alt sitt skeið 
undan og eftir, veginn 
allan um hæðabreið, 
uppljómar allan geiminn, 
umkringir heiminn 
eldlegum strengjaseið. 



DR. RICHARD BECK: 


Skáldið og hugsjónarnaðurinn 

Sigurður Júlíus Jóhannesson 


„Sá deyr ei, sem heimi gaf lífvænt 
ljóð,“ segir Einar skáld Benedikts- 
son í einu merkiskvæða sinna. Það 
spakmæli skáldsins má með fullum 
sanni heimfæra upp á skáldbróður 
hans Sigurð Júlíus Jóhannesson 
lækni, er einnig var um hríð starfs- 
bróðir hans á blaðamennskuárum 
þeirra í Reykjavík laust fyrir alda- 
mótin. Spor Sigurðar má að vísu 
rekja víða í félagsmálasögu íslend- 
inga vestan hafs, og hann kom einnig 
við stjórnmálasögu íslands heima á 
ættjörðinni áður en hann fluttist 
vestur um haf, en eigi að síður mun 
hann lifa lengst í beztu kvæðum 
sínum, því að þau áttu sér rætur 
innst og dýpst í hjarta hans, túlkuðu 
hjartfólgnustu hugðarefni hans, 
drauma og vonir. 

Með honum gekk einnig grafar- 
veg „Aldursforseti vestur-íslenzkra 
skálda,“ en þann sess hafði hann 
skipað með sæmd síðustu árin, tók 
við af Magnúsi skáldi Markússyni, 
er hann lést 1948- 

Sigurður Júlíus Jóhannesson var 
löngu þjóðkunnur maður meðal 
landa sinna beggja megin hafsins og 
átti óvenjulega mikil og víðtæk ítök 
í hugum þeirra, ekki sízt í Vestur- 
heimi, þar sem hann hafði lifað og 
starfað um nærri 60 ára skeið. Var 
hann þeim þá einnig að vonum 




Dr. Sigurður Júlíus Jóhannesson 

mjög harmdauði, þó þeim kæmi eigi 
fráfall hans á óvart, jafn háaldraður 
og hann var orðinn og starfsdagur- 
inn langur. Var hans látins, eins og 
vænta mátti, minnst í blaðfregn- 
um og greinum austan hafs og 
vestan. Prófessor Finnbogi Guð- 
mundsson ritaði um hann einkar 
hlý og markviss minningarorð í 
vestur-íslenzku vikublöðunum, sem 
endurprentuð voru í Morgunblaðinu 
í Reykjavík. Dr. Valdimar J. Ey- 
lands minntist hans fagurlega í 
kveðjumálum við útför hans í Win- 
nipeg, sem birtust í Sameiningunni 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


11 


(júlí-desember 1956), og starfsbróðir 
Sigurðar og skáldbróðir, Sveinn E. 
Björnsson læknir, ritaði um hann 
góða grein á ensku í The Icelandic 
Canadian (Autumn 1956). Hið ítar- 
legasta, sem mér er kunnugt um, að 
ritað hafi verið um Sigurð fram að 
þessu, er þó prýðilegur greinar- 
flokkur Einars P. Jónssonar skálds 
og ritstjóra í Lögbergi (3.—31. 
janúar 1957), og erindi það eftir höf- 
und þessarar greinar, sem flutt var 
af segulbandi í íslenzka Ríkisútvarp- 
inu 1 Reykjavík 4. janúar 1957 og 
prentað er í riti hans í álihagana 
andinn leiiar (Akureyri 1957), en 
styttri grein um skáldið ritaði hann 
einnig fyrir jólablað Æskunnar 1956. 
Greinarflokkur Einars P. Jónssonar 
er sérstaklega athyglisverður vegna 
þess, að hann er byggður á löngum 
og nánum kynnum og samstarfi. 
Síðast en ekki sízt ber að nefna hina 
gagnorðu sjálfsævisögu Sigurðar, 
sem birtist í Lögbergi (3. jan. 1957), 
er ég hefi einnig haft með höndum 
í frumriti, sem frú Halldóra, ekkja 
skáldsins, léði mér góðfúslega, á- 
samt fleiri gögnum, sem mér hafa 
að góðu gagni komið. 

Ýmis skáld vor kvöddu Sigurð einn- 
ig drengilega í fögrum ljóðum, sem 
komu í vestur-íslenzku vikublöðun- 
um, og man ég eftir þessum: Jóni 
Jónatanssyni og þeim bræðrum 
Gunnbirni og Ragnari Stefánsson- 
um. Bið ég afsökunar, hafi mér sést 
yfir einhvern í þeim hópi. Franklin 
Johnson orti einnig á ensku erfiljóð 
um skáldið, sem prentað var í fyrr- 
nefndum blöðum. En minningar- 
greinarnar og ljóðin mörgu bera 
órækastan vottinn miklum og al- 
mennum vinsældum skáldsins og 


mannvinarins, sem hann hafði á- 
unnið sér fyrir langt og fórnfúst 
ævistarf sitt- Sérstök ástæða er 
einnig til þess, að hans sé minnst í 
þessu riti, bæði vegna margháttaðrar 
þátttöku sinnar í þjóðræknis- og 
öðrum menningarmálum íslendinga 
vestan hafs, og einnig vegna þess, 
að hann lagði ritinu til margar prýð- 
isgóðar ritgerðir, þýddar og frum- 
samdar, og merkar ljóðaþýðingar, að 
ógleymdri hlutdeild hans í stofnun 
Þjóðræknisfélagsins og störfum 
hans í þágu þess árum saman. 

I. 

Sigurður Júlíus Jóhannesson var 
fæddur að Læk í Ölfusi 9. janúar 
1868, og var því kominn hátt á ní- 
ræðisaldur, er hann lést vorið 1956. 
Foreldrar hans voru Jóhannes Jóns- 
son, ættaður úr Mýrasýslu í Borgar- 
firði syðra, og Guðlaug Hannesdóttir 
frá Hjalla í Ölfusi. Föður sínum og 
æskuárum lýsir Sigurður á þessa 
leið í sjálfsævisögu sinni: 

„Faðir minn var sérlega vel gefinn 
maður; smiður bæði á tré og járn, 
og var það, sem þá var kallað stein- 
smiður eða steinhöggvari. Hann 
hafði alls enga skólamenntun hlotið, 
en skrifaði ósköpin öll af bréfum 
fyrir hina og aðra. Þá var fjöldi 
fólks á íslandi ekki skrifandi. Hann 
hafði líka lesið talsvert í almennum 
lögum og mætti oft í rétti fyrir 
menn, bæði til sókna og varna. Hann 
var laglega hagmæltur og gerði tals- 
vert af tækifærisvísum og for- 
mannavísum. Ég man eina stöku, 
sem hann gerði um mig þegar ég var 
örlítill snáði. Hún er svona: 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hvetur smáa hönd á loft, 
hreyfa frá vill skuggann; 
setur bláu augun oft 
upp að sjá í gluggann. 

Þessi staka fræðir mig um það, 
sem ég vissi ekki annars, að ég 
hafi verið fæddur bláeygður. 

Faðir minn hefði getað gefið okk- 
ur börnum sínum gott uppeldi og 
sæmilega menntun, ef hann hefði 
ekki verið of mjög hneigður fyrir 
áfengisnautn. En það voru margir í 
þá daga. Foreldrar mínir voru blá- 
fátæk, og þegar ég var á tólfta árinu 
vorum við öll flutt fátækraflutningi 
upp í Stafholtstungur í Mýrasýslu. 
Mér var fenginn verustaður á bæ, 
sem heitir Flóðatangi; vann ég þar 
fyrir mér, en auðvitað fyrir engu 
kaupi. Hjá þessu fólki var ég um 
sjö ár, en þá fór ég sem vinnumaður 
að Svarfhóli í Stafholtstungum. Þar 
átti ég heima þangað til um það leyti 
sem ég útskrifaðist af Lærðaskólan- 
um eða Latínuskólanum, eins og 
hann var oftast nefndur; ég var þar 
fyrst sem vinnumaður og síðar sem 
lausamaður og kaupamaður á sumr- 
in. Þar var skemmtilegt heimili, 
margt ungt fólk og mikil glaðværð. 
(Frá þessum tíma og þangað til ég 
kom til Winnipeg hefi ég skrifað í 
Blaðamannabókina árið 1948 og þar 
má finna alla punkta, sem ég mundi 
setja niður hér yfir það tímabil — 
frá 1890—1899).“ 

Grein sú í Blaðamannabókinni, 

sem Sigurður vitnar til, nefnist 
„Skrykkjótt ferðalag,“ og er bæði 
merkileg um innihald og jafnframt 
hressilega og skemmtilega skrifuð, 
en þar lýsir höfundur ótrauðri náms- 
baráttu sinni og síðan sögulegu 
ferðalagi sínu vestur um haf og til- 


drögunum til þess- Og einkennilega 
er þeim íslendingi farið innan 
brjósts, sem eigi fyllist aðdáun, er 
hann les frásögnina um það, hvernig 
þessi blásnauði sunnlenzki sveita- 
piltur brautst áfram til mennta og 
fékk lokið Latínuskólaprófi. Er það 
laukrétt, sem Steingrímur kennari 
Arason segir í ágætum inngangi sín- 
um að Ljóðum Sigurðar (1950): „Það 
gekk kraftaverki næst, hvernig Sig- 
urður gat lokið námi við Latínu- 
skólann. Mest var það auðvitað að 
þakka frábærum gáfum og dugnaði, 
sem allt varð undan að láta. Auk 
þess naut hann aðstoðar ágætra 
manna, sem hann hefur jafnan 
minnzt með þakklæti.“ Minnist 
hann þeirra allra með þeim hætti í 
fyrrnefndri grein sinni í Blaða- 
mannabókinni, en þessir velunnar- 
ar hans og velgerðarmenn voru þeir 
Björn bóndi á Svarfhóli, og skóla- 
bræður, Guðmundur sonur Björns, 
síðar sýslumaður Borgfirðinga, 
Stefán Kristinsson frá Hrísey, síðar 
prófastur, og Böðvar Bjarnason frá 
Reykhólum, síðar prófastur. 

Sigurður lauk stúdentsprófi vorið 
1897, innritaðist næsta ár í Lækna- 
skólann 1 Reykjavík og tók þar heim- 
spekipróf um vorið 1898. Samtímis 
hóf hann blaðamennskuferil sinn 
með djarfmannlegri þátttöku í bar- 
áttunni fyrir íslenzku stjórnfrelsi og 
gegn áfengisbölinu, en um það fer 
hann þessum orðum í ofannefndri 
grein sinni: „Síðasta árið í latínu- 
skólanum og árið á læknaskólanum 
vann ég hjá Einari Benediktssyni 
við blaðið Dagskrá. Árið 1897 stofn- 
aði Stórstúkan barnablaðið Æskan 
og varð ég fyrsti ritstjóri hennar; 
hún var fyrsta barnablað gefið út á 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


13 


íslandi og er nú fimmtug. Árið 1898 
tók ég við ritstjórn Dagskrár. Er 
það löng saga út af fyrir sig og 
verður ekki sögð hér, flremur en 
ýmislegt, sem gerðist á skólaárun- 
um. — Þess nægir að geta, að ég 
lenti í harðvítugum blaðadeilum, 
varð fyrir málsókn út af þeim og 
var dæmdur til þess að greiða háar 
sektir eða sæta fangelisvist, ef sekt- 
irnar yrðu ekki greiddar. Ég hafði 
ekkert til þess að borga þær með, 
en fannst það þá óhugsandi að fara 
í fangelsi, þó ég líti það öðrum aug- 
um nú. Ég afréði það því með sjálf- 
um mér að komast af landi burt og 
strjúka til Vesturheims.“ 

Er óþarft að fjölyrða um það, hve 
eindregin og skelegg var afstaða 
Einars Benediktssonar og Dagskrár 
til íslenzkra sjálfstæðismála (Smbr. 
ummæli dr. Steingríms J. Þorsteins- 
sonar prófessors í kaflanum „Dag- 
skrá og stjórnarskrármálið,“ Einar 
Benediktsson: Lausi mál, Reykjavík 
1952, bls. 567—570). En Sigurður 
fylgdi Einari fast að málum og gekk 
jafn djarflega fram fyrir skjöldu 
þegar hann tók við ritstjórn blaðs- 
ins; var því eigi að undra þó að hann 
ætti ekki upp á pallborðið hjá þá- 
verandi stjórnarvöldum íslenzkum. 

Kom nú að vesturförinni og var 
hún hin ævintýralegasta. Hann 
komst frá Vestmannaeyjum til Eng- 
lands með fiskiskipi með því móti, að 
hann mokaði kolum á leiðinni. Frá 
Englandi fór hann með seglskipi til 
Kanada, og varð að vinna öll skips- 
verk á leiðinni, þó að hann þekkti í 
fyrstu ekkert til þeirra; hann vand- 
ist þeim samt smám saman, en lak- 
ast þótti honum að fást við kaðla- 


flækjurnar og varð honum þá þessi 
vísa á munni: 

Furðu strembin fundust mér 
fyrrum Hómers kvæði, 
en þúsund sinnum þyngri er 
þessi kaðlafræði- 

En er á land kom í Austur-Kanada, 
biðu hans, allslausum, margvíslegir 
erfiðleikar; eftir langa mæðu tókst 
honum þó, fyrir aðstoð góðvinar í 
Winnipeg, að komast þangað, og 
segir hann frá því á þessa leið í 
vesturfararlýsingu sinni: 

„En ég sá að til þess mundi þurfa 
langan tíma að safna í fargjald til 
Winnipeg með 9 centa vinnu um 
klukkutímann. En til Winnipeg 
hugsaði ég mér að komast, hvað sem 
það kostaði. 

Ég skrifaði því manni, sem ég 
þekti þar — Ásmundi Björnssyni, og 
bað hann að lána mér 15 dollara, 
það var upphæðin sem ég þurfti til 
þess að geta geypt farseðil til Win- 
nipeg. Fimmtán dalnirnir komu eftir 
fáa daga. Ég sagði upp vinnunni, 
keypti farseðilinn og lagði af stað. 
Ég skrifaði Ásmundi hvenær ég 
kæmi. Þegar til Winnipeg kom var 
hann á stöðinni og með honum nafni 
minn Sigurður J. Jóhannesson skáld. 
Sigurður bauð mér heim og hlaut ég 
þar hinar ágætustu viðtökur. Ás- 
mundur útvegaði mér bráðabyrgðar 
verustað hjá Erlendi Gillies og konu 
hans, systur Dr. Valtýs Guðmunds- 
sonar. Þar var mitt allra fyrsta 
heimili í Winnipeg." 

Fjarri fór samt, að örðugleikar 
Sigurðar væru á enda, er til Winni- 
peg kom; hann var með öllu fjárlaus, 
og þar sem það var víðsfjarri skapi 



14 


AUGLÝSINGAR 


INVESTORS SYNDICATE OF CANADA, LIMITED 

Savings, Annuity and Educational Certiíicates 

INVESTORS MUTUAL OF CANADA LTD. 

Balanced, Open-end Mutual Fund Shares 


Head Office: WINNIPEG 


Offices in Principal Cities 


ÍSLENDINGAR! 

ÞjóSræknismáliS er hverjum 
sönnum Islendingi hugSarmál hans. 
AS velferS þess máls getur enginn 
betur unniS, en meS þvl, aS stySja 
Islenzku vikublöSin. Þau eru frétta- 
þráSur ykkar hér á fjarlægri 
strönd; þaS sem þiS vitiS hverjir 
um aSra I heild sinni, er Islenzku 
blöSunum aSalIega aS þakka. 

Heimskringla er elzta Islenzka 
biaSiS vestan hafs. Hún er vlSlesin, 
frjáls I skoSunum, fréttafróS og 
nýtur mikilla vinsælda. Hún ætti 
aS vera lesin á hverju heimili. 

Skrifið og sendið áskrifta- 
gjöld yðar til: 


Allir þjóðernislega sinnaðir 
íslendingar ættu að kaupa 
íslenzku blöðin og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta að 
koma út deyr allur íslenzkur 
félagsskapur vor á meðal. 


KAUPIÐ "LÖGBERG" 

$5.00 um árlð 


The Viking Press 

Limited 

853 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


The Columbia Press 

Limited 

303 KENNEDY STREET 
Winnipeg 


ALPHA MANUFACTURING CO. LTD. 

Manufacturers of 

Fans, Blowers and Heating and 
Air Conditioning Equipment 


WINNIPEG 


CANADA 






FÉLAGATAL 1957 


15 


Hannes J. Pétursson 
Pétur Stephanson 
Séra Eric H. Sigmar 
Margrét SigurSsson 
Bergijót Sigurðsson 
S. J. SigurSsson 
GuSbjörg SigurSsson 
Halldór SlgurSsson 
Rannveig SigurSsson 
Regína SigurSsson 
Sigurþðr SigurSsson 
María SigurSsson 
GuSm. A. Stefánsson 
Ragnar Stefánsson 


Hansi M. Sveinsson 
GuSrún M. Sveinsson 
Björn Stephenson 
Björgúlfur Sveinsson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Einar SigurSsson 
HreiSar Skagfeld 
Einey Sveinsson 
Kristín Sveinsson 
Ingi Sveinsson 
Sigurbjörn SigurSsson 
Emma Thorvaldson 
ÞorgerSur ÞórSarson 
Sóffanías Thorkelsson 


ValgerSur Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Mrs. A. Thorgrimsson 
Heimir Thorgrímsson 
Laufey Thorgrímsson 
Margrét Thorbergsson 
ValdheiSur Thorláksson 
Þorbergur Thorbergsson 
Geir Thorgeirsson 
Thor Thorsteinsson 
Thor Viking 
Ólöf J. Viking 
Carl Vopni 


DANGERFIELD HOTELS 

“Aglow with Friendliness” 

LELAND HOTEL - McLAREN HOTEL 
KIRKFIELD HOTEL 

Jas. Dangeríield WINNIPEG, MANITOBA Fred Dangerfield 


Quotations and Estimates Given Free 

Fonseca Roofing & Sheet Metal Company 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Roofing, Waterproofing and Insulation — Roofing Repairs 
Gravel, Asphalt and Bonded Roofs 

Mastic Flooring, Tile Flooring, Asphalt Shingles and Brick Sidings for Houses 
AIR CONDITIONING — FURNACE REPAIRS AND EAVESTROUGHING 
Office and Works: 257 Riveríon Ave.. Winnipeg 
Telephone LEnox 3-2936 


Serve ihe besi and save a liiile each week 

FOOD 
STORES 

BUILDERS OF 
YOUR COMMUNITY 






16 


SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


Sigurður var félagi í þessum 
læknafélögum: Læknafélaginu í 

Kanada (Canadian Medical Associa- 
tion), Læknafélagi Manitobafylkis 
(Manitoba Medical Association) og 
Læknafélagi Winnipegborgar (Win- 
nipeg Medical Society). Hans er 
einnig vinsamlega getið í ræðu um 
“Canadian Doctors Who Have Di- 
stinguished Themselves in Other 
Fields” (Kanadiskir læknar, sem 
hafa getið sér frægðarorð á öðrum 
sviðum), sem þáverandi forseti 
Læknafélags Winnipegborgar, Dr. 
David Swartz, flutti á ársfundi þess 
14. maí 1945 og prentuð var í tíma- 
ritinu The Maniioba Medical Re- 
view í desember það ár. 

En samhliða annasömu læknis- 
starfi vannst Sigurði, eins og kunn- 
ugt er, tími til víðtækrar þátttöku í 
félagsmálum íslendinga vestan hafs, 
til blaðamennsku og annarra fjöl- 
þættra ritstarfa, og verður þeirra 
hliða á starfsemi hans gerð nokkur 
skil í sérstökum köflum síðar í þess- 
ari greinargerð um ævi hans og 
störf. 

Þau Sigurður og Halldóra eignuð- 
ust tvær dætur, er lifa föður sinn 
ásamt móður þeirra, Málfríði Sigríði 
og Svanhvíti Guðbjörgu. Er hin 
fyrrnefnda kennari að menntun og 
stundaði kennslu í nokkur ár; einnig 
hefir hún lokið prófi í mannfélags- 
bótum (Social Welfare) við Toronto- 
háskólann og skipar stöðu hjá Sam- 
bandsstjórn Kanada í Ottawa sem 
aðstoðar starfskona þeirra lækna, 
sem annast heilsubilaða hermenn og 
fjölskyldur þeirra. Svanhvít (Mrs- 
Gordon H. Josie) lauk háskólaprófi 
í lögfræði og vann nokkur ár í skrif- 
stofu verkamáladeildar stjórnarinn- 


ar. Hún er gift manni af kanadisk- 
um ættum, sem gegnir embætti í 
heilbrigðismáladeildinni í Ottawa. 

Eftir að Sigurður fluttist vestur 
um haf heimsótti hann ísland aðeins 
einu sinni, en það var árið 1913. Átti 
hann þar, eins og vænta mátti, ágæt- 
um viðtökum að fagna; hélt marga 
fyrirlestra við mikla aðsókn, enda 
var hann maður bráðmælskur. Meðal 
annars hyllti Guðmundur skáld 
Guðmundsson hann í fögru og 
hreimmiklu kvæði, „Til Sig. Júl. Jó- 
hannessonar skálds“ (Vinafagnaðar- 
vísur 7. sept. 1913), sem prentað er í 
kvæðasafni Guðmundar LjóS og 
kvæði (Reykjavík 1917), og þar sem 
það lýsir ágætlega hverjum góðhug 
Sigurður átti að mæta heima á ætt- 
jörðinni og jafnframt megin sér- 
kennum í skaphöfn hans og ljóðum, 
fara þrjú fyrstu erindin hér á eftir: 

Velkominn vorrænn, 
vestan um hafið, 
síkæri söngfugl 

sveitum og bæ! 

Hásumars heiðbros, 
hafblik og árljós, 
vagga þér vonar 

vindhlýjum blæ. 

Líknstafi ljóðheims, 
lífgeisla kærleiks, 
harmbót og hlýju 
hugur þinn ber 
sjúkum og særðum, 
sorganna börnum, — 
vinfæstan vesling 
vefurðu’ að þér. 

Barnhjartans blíðmál, 
blómhvísl í runni 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


17 


leikur á langspil 

ljóðdís þín hlý. — 
Harðstjórn og hræsni 
heiptir þú geldur, 
þrumar í þungum 
Þórdunu-gný. 

Vorið 1948 bauð Stórstúka Góð- 
templarareglunnar á íslandi Sigurði 
heim í samráði við ríkisstjórn lands- 
ins, í tilefni af áttatíu ára afmæli 
hans, en hann hafnaði því boði vegna 
þess, að rödd hans hafði þá bilað 
nokkuð, „og kvaðst hann ekki 
vilja koma til íslands án þess að geta 
svarað fyrir sig fullum hálsi.“ (Stein- 
grímur Arason). Hann var sæmdur 
riddarakrossi hinnar íslenzku Fálka- 
orðu 1939 og árið 1941 sæmdi ís- 
lenzka ríkið hann skáldalaunum. Að 
sjálfsögðu hafði Þjóðræknisfélag ís- 
lendinga í Vesturheimi einnig kosið 
hann heiðursfélaga sinn, og á merk- 
um tímamótum í ævi hans, á sjötugs- 
og áttræðisafmælinu, héldu landar 
hans í Winnipeg og víðar að þeim 
hjónum virðuleg og fjölmenn sam- 
sæti þar sem hann var örlátlega 
hylltur í ræðum og kvæðum af 
þakklátri samferðasveit sinni. 

Sigurður naut góðrar heilsu fram 
á seinustu ár, nema hvað röddina 
þraut, eins og að ofan getur, en and- 
legum kröftum sínum hélt hann 
merkilega vel, og var síyrkjandi og 
ritandi fram til hins síðasta. Hann 
lést hinn 12. maí 1956 og var jarð- 
sunginn, að viðstöddu miklu fjöl- 
menni, þ. 15- sama mánaðar. Óhætt 
er einnig að fullyrða það, að sakn- 
aðarríkur þakkarhugur landa hans 
víðsvegar streymdi að dánarbeði 
hans og fylgdi honum á veg inn í 
ókunna landið handan grafar. 


II. 

Ætti að rekja, eins og verðugt 
væri, þátttöku Sigurðar Júlíusar Jó- 
hannessonar í félags- og menningar- 
málum íslendinga í Vesturheimi, 
yrði það heil bók, svo víða kom hann 
þar við sögu, enda hefði hann getað 
sagt með rómverska fornskáldinu, 
að hann teldi sér ekkert mannlegt 
óviðkomandi. Hér er aðeins unnt að 
stikla á allra stærstu atriðum að því 
er snerti hlutdeild hans í félags- 
málasögu íslendinga vestan hafs. 

Á fyrstu árum sínum þar (1901) 
var hann einn af stofnendum Jafn- 
aðarmannafélagsins í Winnipeg, en 
hinir voru, auk annarra, þeir 
Stephen Thorson, Friðrik Sveinsson 
(Fred Swanson) og William Anders- 
son (Guðm. Björnsson Árnasonar). 
Hafði Sigurður þegar heima á ís- 
landi orðið snortinn af hugsjón jafn- 
aðarmennskunnar, en Einar Bene- 
diktsson stóð á þeim árum, er þeir 
unnu saman við ritstjórn Dagskrár, 
nærri jafnaðarmennskunni í skoð- 
unum. (Smbr. ummæli dr. Stein- 
gríms J. Þorsteinssonar í fyrrnefndu 
riti hans um Einar, bls. 573—577). 
Sigurður hallaðist jafnan á þá sveif 
í þjóðmálaskoðunum, eins og blaða- 
útgáfa hans síðar, blaðagreinar og 
kvæði bera órækast vitni, enda þótt 
hann teldist ávallt til Liberalflokks- 
ins í Kanada. Er það laukrétt athug- 
að, er Einar P. Jónsson kemst svo að 
orði í minningargrein sinni um Sig- 
urð: „í grundvallarskoðunum sínum 
hefði Sigurður Júlíus átt að hafa 
fyllt flokk jafnaðarmanna, þó hann, 
eins og áður var sagt, stæði jafnan 
föstum fótum í Liberalflokknum; 
hann hataðist við rangláta skiptingu 
auðs og iðju, en beitti baráttukröft- 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um sínum sýknt og heilagt í þágu 
lítilmagnans, og sýndi það í verki, 
að hann ekki alheimti daglaun að 
kveldi, eins og Stephan G. sagði.“ 
(Lögberg, 24. jan. 1957). 

Snemma á árum (1903) var Sig- 
urður einnig aðal-forgöngumaður 
stofnunar Hagyrðingafélagsins í 
Winnipeg og helzti stuðningsmaður 
þess, unz hann hvarf til Chicago til 
læknisfræðináms. Segir Þorsteinn 
Þ. Þorsteinsson skáld skemmtilega 
frá þessum félagsskap í bók sinni 
Veslmenn (bls. 232—233), en hann 
var í félaginu og gat því úr flokki 
talað. Fer hann meðal annars um 
það þessum orðum: 

„Allir, sem sett gátu saman sæmi- 
lega vísu, máttu standa í félaginu, 
en eigi notuðu sér það nema rúm- 
lega 20 manns, þegar flest var, og 
ekki allir úr Winnipeg. Heiðurs- 
forseti var kjörinn Stephan G. 
Stephansson, og orti hann til félags- 
ins eitt af sínum snjöllustu kvæð- 
um. Markmið félagsins var aðallega 
að stuðla að því eftir megni, að ljóð- 
smiðir þeir, sem ekki gátu lifað án 
þess að yrkja, vönduðu betur kvæði 
sín en verið hafði, einkum ungir 
hagyrðingar, sem vænta mátti að 
gætu staðið til bóta. Hélt félagið 
fundi sína oftast í hverri viku, og 
lásu félagar upp kvæði sín, hver 
fyrir öðrum. Voru þau síðan gagn- 
rýnd af öllum og athugasemdir 
gerðar, ef rím eða mál þótti gallað, 
og bent á smekkleysur og mein- 
lokur. Tóku menn aðfinnslunum 
furðu vel og reyndu að vanda sig 
betur. Var oft glatt á fundum og 
félagið eitt hið allra fjörugasta í 
Winnipeg um nokkur ár.“ 


Kvæði Stephans (Andvökur I, bls. 
292—294) heitir „Hendingar til hag- 
yrðingafélagsins" og er kjarnyrtur 
lofsöngur til vorsins hið ytra og þá 
eigi síður hins innra, andlega vors, 
og þó að hjáróma rödd kunni að 
heyrast í þeim vorsins kór (og er það 
vitanlega táknrænt um félagið, sem 
skáldið yrkir til), þá fagnar hann 
þeim söng af heitum huga og segir: 

Sé stöku rámur rómur, 
sú rödd er lífsins hljómur 
úr klaka þíddur þó. 
í ösku elli-leifa 
er æskan sig að hreyfa 
og klykkja út kör og snjó. 

En í ágætu kvæði, „Til Þ. Þ- Þ. 
1933,“ er hann var á förum til Is- 
lands, rennir Sigurður sjónum um 
öxl og minnist hinna góðu og glöðu 
daga, er Hagyrðingafélagið stóð með 
blóma: 

Það var fyrir þrjátíu árum, 
Þorsteinn. — Uppi í tignarhárum 
öldunganna oft við stóðum — 
yfirstéttin var á glóðum. 

Reisti hópur hagyrðinga 
hof á bjargi sannfæringa. 

Þar var örvum þeytt og skotið, 
þar var upp á mörgu brotið. 

Þar var enginn öðrum háður, 
allur hugur sagður, skráður. 

Söng þar hver með sínu lagi 
„sunnuljóð“ og „þorrabragi.“ 

Þar var fúinn feigur sagður, 
fyrsti steinn að mörgu lagður. 

Þar var heimsvídd hugsjónanna 
hæstur drottinn ungra manna. 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


19 


Framtíðin var himinn heiður, 
hugur okkar vængjabreiður. 
Takmark hans var hátt að fljúga, 
himnaríki og jörð að brúa. 

Ungur að árum hafði Sigurður 
heima á Islandi gerzt bindindis- 
maður og sagt Bakkusi stríð á hend- 
ur undir merkjum Góðtemplara- 
reglunnar, enda hafði hann á barns- 
aldri kynnzt því heimilisböli, sem 
áfengisnautn veldur. Það var því 
eðlilegt, að þegar hann fluttist vest- 
ur um haf gerðist hann jafn ótrauð- 
ur formælandi bindindismálsins og 
forustumaður í starfi íslenzkra 
templara þeim megin hafsins. „Stór- 
höggur hefir hann jafan reynzt í 
þeirri hríð og vopnfimur vel sem á 
öðrum sviðum,“ segir Steingrímur 
Arason í formálanum að Ijóðum 
Sigurðar, og er það í engu ofmælt- 
Mun og mörgum hafa sviðið undan, 
er hann beitti hvössum brandi eld- 
mælsku sinnar á þeim vettvangi, 
hvort heldur var í ræðu eða riti. 

Eins og kvæði Sigurðar sýna og 
sanna bezt, bar hann í brjósti djúpa 
og einlæga ást til ættlands síns og 
ættþjóðar, var, í fáum orðum sagt, 
sannþjóðrækinn maður inn í hjarta- 
rætur; fór það því að vonum, að 
hann yrði einn af forustumönnum 
Islendinga vestan hafs í þjóðræknis- 
málum þeirra. Hann var einn af 
stofnendum Þjóðræknisfélagsins og 
fyrsti ritari þess (1919—1921) og 
skipaði aftur þann sess 1942—1943. 
Tók hann mikinn þátt í ársþingum 
félagsins árum saman og átti sæti 
í fjölmörgum nefndum af félagsins 
hálfu og í öðrum nefndum varðandi 
félagsmál íslendinga og menningar- 
mál þeirra vestan hafs. Er sérstök 


ástæða til að geta þátttöku hans í 
nefndarstarfinu að útgáfu Sögu ís- 
lendinga í Vesturheimi. en hann var 
ritari hinnar upphaflegu undirbún- 
ingsnefndar og beitti sér fyrir því 
útgáfumáli af miklu kappi; ritaði 
hann einnig formála 2. bindis sög- 
unnar af nefndarinnar hálfu. 

Náskyld fjölþættri félagslegri 
starfsemi Sigurðar eru blaða- 
mennska hans og ritstörf, sem voru 
meginþættir í öllu ævistarfi hans. 
Áður en hann fluttist vestur um 
haf, stofnaði hann (1897) ásamt Stór- 
stúku íslands, barnablaðið Æskuna. 
fyrsta barnablaðið á íslandi, og var 
ritstjóri hennar tvö fyrstu árin. Má 
í því sambandi minna á barnabækur 
hans, sem eru mikill og merkur 
þáttur í ritstörfum hans. Sögur hans 
og kvæði, sem komu í Æskunni á 
ritstjórnarárum hans, gaf Stórstúka 
íslands út í bókinni Sögur Æskunn- 
ar (1930). Sama ár kom út í Reykja- 
vík safn barna- og unglingaljóða 
hans, Sólskin, er hann hafði gefið 
Barnavinafélaginu Sumargjöf. Hann 
annaðist árum saman barna- og 
unglingadeild („Sólskin og Sólöld“) 
í vestur-íslenzku blöðunum Lög- 
bergi og Voröld. Einnig sneri hann 
á íslenzku fyrir Heimskringlu (1935) 
hinni víðkunnu og vinsælu barna- 
bók, Myndalaus myndabók, eftir 
H. C. Andersen, danska ævintýra- 
skáldið heimsfræga. Sigurður var 
einnig (1934—1940) ritstjóri barna- 
blaðsins Baldursbrár, sem Þjóð- 
ræknisfélagið gaf út. Er þar að finna 
fjölda frumsamdra og þýddra kvæða 
og smásagna eftir hann, og vann 
hann félaginu og íslenzkum þjóð- 
ræknismálum vestan hafs hið þarf- 
asta verk með útgáfu blaðsins, er 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


varð vinsælt í höndum hans. Fór 
það að vonum, því að hann kunni 
manna bezt lag á því að rita við 
hæfi barna og unglinga. Hann skildi 
hugsunarhátt þeirra og átti því auð- 
velt með að setja sig í spor þeirra; 
stíll hans er lipur, léttur og áferðar- 
fallegur, og hann var gæddur þeim 
næmleika tilfinninganna og þýð- 
leika hugarfarsins, sem nær til 
barnshjartans. 

Skal þá aftur horfið að blaða- 
mennsku hans. Áður en hann fór af 
íslandi hafði hann, eins og fyrr er 
greint frá, verið ritstjóri Dagskrár 
<1898—1899), og þegar vestur kom, 
var þess ekki langt að bíða, að hann 
færi á ný að fást við blaðamennsku. 
Þeir fjórmenningarnir, hann og 
áðurnefndir félagar hans, sem átt 
höfðu hlut að stofnun Jafnaðar- 
mannafélagsins, stofnuðu sama ár 
(1901) í Winnipeg blaðið Dagskrá II, 
og var Sigurður ritstjórinn. Er 
blaðið heitið eftir Dagskrá hinni 
eldri, er hann hafði verið ritstjóri 
við áður en hann fluttist vestur; 
ekki er heldur langt að leita fleira 
sameiginlegs með blöðunum þeim, 
um stefnuskrá og þjóðfélagslegar 
skoðanir, en markmiði Dagskrár 
hinnar síðari lýsir Þorsteinn Þ. Þor- 
steinsson á þessa leið: „Hún fylgdi 
eindregið bindindi, kvenfrelsi, 
socialisma og trúfrelsi. Var blaðið 
oft vel og fjörlega ritað og af mikl- 
um hita — bundið mál sem óbundið. 
En ekki áttu allar skoðanir Sigurðar 
upp á pallborðið hjá þorra manna á 
þeim árum, enda var þeim sumum 
ekkert varlega hampað.“ (Veslmenn, 
bls. 212). Ekki varð Dagskrá II held- 
ur langlíf, borgaði sig illa, og hætti 
að koma út eftir tvö ár. 


Vorið 1914 tók Sigurður við rit- 
stjórn Lögbergs og gegndi henni í 
hálft þriðja ár; þá var honum sagt 
upp stöðunni vegna þess, að hann 
var eindreginn á móti herskyldunni 
árið 1917. Tók hann þann kostinn 
heldur en að ganga á svig við það, 
sem hann taldi rétt og satt vera, og 
sýndi með því mikla sannfæringar- 
festu, enda var hann aldrei neinn 
málaliðsmaður í skoðunum. Vetur- 
inn 1918 var stofnað blaðið Voröld 
af hóp manna af ýmsum flokkum, 
er áttu það sameiginlegt, að þeir 
voru allir mjög mótfallnir her- 
skyldu, og var Sigurður ritstjóri 
blaðsins meðan það lifði (1918—1921), 
en það komst í fjárþröng og varð að 
hætta að koma út, enda má og með 
miklum sanni segja, eins og Stein- 
grímur Arason gerir í fyrrnefndri 
inngangsritgerð sinni að kvæðum 
Sigurðar, að aðalverkefni Voraldar 
hafi lokið með stríðinu. 

Með ritstjórn Sigurðar við Voröld 
lauk blaðamennsku hans í þeim 
skilningi, en hann hélt áfram að 
vera blaðamaður til daganna enda, 
því að fram að dánardægri að kalla 
má birti hann í vestur-íslenzku 
vikublöðunum fjölda greina um 
margvísleg efni og ritfregnir. Hann 
var gæddur mörgum ágætum blaða- 
mannshæfileikum, greinar hans ljóst 
og fjörlega skrifaðar, lifandi og auð- 
lesnar, hvort heldur þær voru frum- 
samdar eða þýddar. Og alls staðar í 
blaðaskrifum hans eru frelsisást 
hans, hugsjóna- og mannást, ljósu 
letri skráðar samhliða fyrirlitningu 
hans á hvers konar kúgun og lítil- 
mennsku. 

Auk frumsamdra rita Sigurðar í 
óbundnu máli, sem þegar eru talin, 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


21 


má sérstaklega nefna þessar þýð- 
ingar hans: Fiskimærina eftir Björn- 
stjerne Björnson (í Dagskrá 1898); 
Vaínsþróna eftir Edward Bellamy 
(Jafnaðarmannarit no. I, Winnipeg 
1902); og Sögur eftir Zacharias 
Topelius (Bókasafn Æskunnar 2, 
Reykjavík 1919, ásamt öðrum). 
Asamt Arnóri Árnasyni gaf hann 
einnig út Rit Gests Pálssonar 
(Fyrsta hefti, Winnipeg 1902), og 
mun hafa átt sinn fulla þátt í hinni 
skorinorðu og samúðarríku ritgerð 
um skáldið framan við bókina, hafi 
hann ekki samið þá ritgerð, en undir- 
rituð er hún af útgefendum. Eigi 
varð framhald af útgáfunni. 

III. 

Snemma mun Sigurður hafa farið 
að yrkja. Mörg af eldri kvæðum 
hans, sem birtust í fyrstu bók hans, 
Sögum og kvæðum (Winnipeg 1900 
og 1903), voru ort á íslandi. Meðal 
þessara ljóða hans eru ýmis vel ort 
kvæði, sem bera vitni ósvikinni 
Ijóðgáfu höfundarins og göfugri lífs- 
skoðun hans, djúpri réttlætiskennd 
og víðfeðmri samúð hans með mönn- 
um og málleysingjum. Þessa gætir 
þó enn kröftuglegar í mörgum kvæð- 
unum í næstu bók hans, Kvislum 
(Reykjavík 1910), sem er harla fjöl- 
skrúðugt safn ljóða hans fram að 
þeim tíma, enda er þar margt prýði- 
legra kvæða bæði um ljóðsnilld og 
skáldlega fegurð- Úrval úr kvæðum 
hans frumsömdum og þýddum, 
undir heitinu Ljóð, kom út í Reykja- 
vík 1950 og var barnablaðið Æskan 
útgefandinn, eins og ágætlega 
sæmdi, þar sem um var að ræða 
meðstofnanda hennar og fyrsta rit- 
stjóra. Annaðist Steingrímur kenn- 


ari Arason útgáfu ljóðanna af vand- 
virkni og smekkvísi og fylgdi bók- 
inni úr hlaði með ágætu æviágripi 
skáldsins, sem vitnað hefir verið til 
hér að framan. En auk kvæðanna í 
ofantöldum bókum Sigurðar liggur 
eftir hann fjöldi prýðisgóðra kvæða, 
frumortra og þýddra, í vestur- 
íslenzkum blöðum og tímaritum. 

Renni lesandinn sjónum yfir 
frumort kvæði hans, ber þar hátt 
ættjarðarkvæði hans, enda skipa 
sum hin fegurstu þeirra réttilega 
öndvegi í úrvalinu úr ljóðum hans. 
Eins og fjölmörgum öðrum var hon- 
um ærið þungbær brottförin af ætt- 
jörðinni, og fer hann um þá skiln- 
aðarstund þessum orðum í frásögn 
sinni um vesturförina: 

„Ég þarf ekki að taka það fram, 
að ég tók það nærri mér að kveðja 
ísland. Ég hafði verið eindreginn og 
eldheitur andstæðingur vesturflutn- 
inganna, tekið hlífðarlausan þátt í 
pípnablæstrinum sæla o. s. frv. 
Þegar landið var smátt og smátt að 
hverfa duttu mér í hug þessi erindi: 

Ég klökkum huga kveð þig, móðir, 
og kyssi í anda hvert þitt blóm. 
Ég kveð þig, foss, minn bernsku 
bróðir. 

Sem barn við þinnar gígju hljóm 
ég svæfði lengi sorgir mínar 
og svölun dýpsta hjá þér fann, 
er gljúfra-drottinn sögur sínar 
mér sagði — og allt, er kunni hann. 

|Ég kveð þig móðir síðasta sinni, 
til sigurs verði stríð þitt háð; 
og sérhvert blað í sögu þinni 
með sannleiks rúnum láttu skráð. 

Og hverjum sönnum syni þínum 
til sókna og varnar taugar stæl. 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ég bið að heilsa bræðrum mínum; 
þig blessi drottinn. — Vertu sæl!“ 

Góðu heilli auðnaðist honum þó 
aftur að líta ættjörðina augum og 
dvelja þar um stund á fornhelgum 
og hugkærum slóðum. En sú heita 
og einlæga ættjarðarást, sem er 
undiraldan í hinu hjartnæma skiln- 
aðarljóði hans til hennar, svipmerkir 
öll hin mörgu íslandsminni hans og 
önnur kvæði ættlandinu helguð, 
beint og óbeint. Gullfalleg „Kveðja 
til íslands“ er ágætt dæmi slíkra 
kvæða hans: 

Þó ytri farsæld forlög mín 

í faðmi sínum geymdi 

og upp í hæstu sæti sín 

mig setti — ef þér ég gleymdi, 

þá ríkti eilíft eyðihjarn 

í innstu veru minni, 

því drottinn gæti’ ei blessað barn 

sem brygðist móður sinni. 

Ég bið þess guð, er gaf mér þig, 
að geyma í skauti sínu; 
ég bið að gæfan geri mig 
að góðu barni þínu. 

Ég bið að læri þjóðin þín 
að þekkja köllun sína; 
þig drottinn blessi, móðir mín, 
og mikli framtíð þína. 

Ættjarðarkvæði hans sýna einnig 
glöggan skilning hans á nánum 
tengslum mannsins og móðurmold- 
arinnar, og hefir hann túlkað þau 
sannindi á eftirminnlilegan hátt í 
Fjallkonuávarpinu „Sjö í sjó og sjö 
á landi,“ með þjóðsöguna alkunnu 
um það efni í baksýn. Það kvæði er 
heilsteypt og hittir vel í mark, tákn- 
myndin, sem þar er brugðið upp, 
skörpum dráttum dregin- 


En þó að Sigurður ynni íslandi 
hugástum og hyllti það í fögrum 
kvæðum og sonarlegum, var hann 
hvorki svo einsýnn né þröngsýnn, 
að hann kynni eigi jafnframt að 
meta sitt nýja fósturland, Kanada, 
að verðleikum. Bróðurlega skiptir 
hann ræktarseminni milli móður- 
jarðarinnar og fóstrunnar í kvæðinu 
„Minni Kanada“ (flutt að Gimli 
1933): 

Við komum til þín eins og íslenzk 
börn, 

sem aldrei skulu bregðast móður 
sinni; 

og þó við stundum séum gleymsku- 
gjörn, 

við gleymum aldrei fósturvöggu 
þinni. 

Þá er kvæðið „Vesturlandið — 
landið mitt“ sérstaklega hreimfagurt 
og hlýtt, enda er það ort undir sam- 
eiginlegum og léttstígum bragar- 
hætti ljóðanna alkunnu og ástsælu 
„Fífilbrekka, gróin grund“ og 
„Blessuð sértu, svein mín,“ og þykir 
mér ekki ólíklegt, að hið síðarnefnda 
hafi verið ofarlega í huga Sigurðar, 
er hann orti þennan lofsöng sinn til 
Vesturlandsins, þar sem hann ól 
aldur sinn í meir en hálfa öld. Ein- 
staklega fagurt og djúpum sannleik 
þrungið er þetta erindi: 

Hér á margur helgan reit, 
hér er moldin frjóvguð tárum; 
enginn skilur, enginn veit 
öll þau spor í gæfuleit, 
sem hin fyrsta frónska sveit 
framgjörn steig á liðnum árum. 
Hér á margur helgan reit, 
hér er moldin frjóvguð tárum. 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


23 


Og þá er sporið stigið til landnem- 
anna íslenzku vestan hafs. Voru 
Sigurði, sem lifað hafði og starfað 
meðal þeirra áratugum saman og 
þekkti því sögu þeirra og lífskjör af 
eigin reynd, eðlilega harla hugstæð 
barátta þeirra og örlög. Prýðilega og 
maklega minnist hann þeirra í heild 
sinni í „Minni landnemanna“ (flutt 
á fimmtíu ára landnemahátíð að 
Gimli 2. ágúst 1925): 

Andið hljótt — og hlustið djúpt, 
hlustið — ótal sálir mæla — 
grafir opnast, líða ljúft 
ljósir svipir — hjartað gljúpt 
snertir tvinnuð sorg og sæla. 

Hér er mót á helgum stað, 
hér er stór og mikil saga 
skráð á sérhvert skógarblað. — 
Skilji fólkið, stækkar það 
heilög ritning reynsludaga. 

Hin mörgu og hlýju kvæði Sigurð- 
ar til einstakra manna, lífs og lið- 
inna, bera einnig fagurt vitni víð- 
feðmum góðhug hans til samferða- 
sveitarinnar, er lýsir sér ekki sízt í 
þeim ljóðum, sem ort eru til þeirra 
eða í nafni þeirra, sem sorgin hafði 
gist og áttu um sárt að binda eftir 
ástvinamissi. 

Mannúð, sem átti sínar djúpu 
rætur í hugsjónaást Sigurðar og 
næmri réttlætistilfinningu hans, 
eru einmitt hinn heiti undirstraum- 
ur fjölmargra kvæða hans; þjóð- 
félagsböl samtíðarinnar orkaði sterk- 
lega á hug hans, og því er það, að 
mannlífið sjálft leggur honum yrkis- 
efnin beint í hendur og gerir kvæði 
hans ósjaldan að hörðum ádeilum. 
Þar leggur eldheitur umbóta- og 
siðbótamaðurinn skáldinu ljóð á 


munn, 1 kvæðum eins og hinni 
mælsku framsóknarhvöt „Hvar er 
verk til að vinna?“ og ádeilunni 
vægðarlausu „Verkamaður í auð- 
valdsklóm." Úr sama jarðvegi mann- 
ástar og skilnings á þjóðfélagsböli, 
orsökum þess og afleiðingum, eru 
sprottin hin hvassyrtu ádeilukvæði 
Sigurðar á áfengissöluna, krafta- 
kvæði eins og „Vínsalinn hlær.“ Þar 
er skáldið sem annars staðar djarf- 
mæltur málsvari lítilmagnans, þeirra 
allra, sem áveðurs standa í mann- 
legu félagi. 

í slíkum kvæðum Sigurðar sýnir 
það sig einnig, hve harðskeyttur 
baráttumaður hann var, þegar hann 
beitti skáldgáfu sinni, mælsku og 
andríki, í þágu hjartfólginna áhuga- 
mála sinna, og gildir hið sama, nema 
fremur sé, um sókn hans og vörn í 
blaðagreinum, þegar honum var 
heitast í hamsi, og mun því eigi að 
neita, að stundum hafi tilfinning- 
arnar leitt hann út í nokkrar öfgar, 
eins og verða vill um skapheita hug- 
sjónamenn; en öllum mátti jafn- 
framt ljóst vera, að honum brann í 
brjósti heitur eldur einlægni og 
sannfæringar í málaflutningi sínum. 

Dáði hann einnig, að vonum, hina 
miklu hugsjóna- og umbótamenn 
sinnar tíðar og lofsöng þá í ljóðum 
sínum, svo sem í minningarkvæðinu 
um Franklin D. Roosevelt forseta 
Bandaríkjanna, en hjá honum voru 
það bæði hinir miklu forustuhæfi- 
leikar og mannástin, sem heilluðu 
hug skáldsins. 

En sjálfur átti Sigurður, samfara 
baráttuhuganum í þágu góðra mála 
og stórra, í ríkum mæli barnsins 
bljúga og heita hjartaþel, og þess 
vegna er það, að einhver sérstæðasti 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og djúpstæðasti þátturinn í skáld- 
skap hans eru barnaljóð hans; þau 
eru framúrskarandi falleg og þýð, 
og munu lengi halda nafni hans á 
lofti, enda eru þau meginþáttur í 
hinum mikla og merkilega skerf 
hans til íslenzkra æskulýðsbók- 
mennta. Ágæt dæmi þeirra eru 
„Móðir og barn,“ „Vögguvísur“ og 
„Jesús, vinur barnanna-“ Hver vildi 
t. d. eigi hafa ort þessa snilldarvísu: 

Ljúfir geislar ljóss frá geim 
líkt og sólskinsblæja 
vefjast þétt um þennan heim 
þegar börnin hlæja. 

Jafnframt minnir þessi vísa á það, 
að Sigurður orti margt lausavísna, 
þrungnar að hugsun og tilfinningu, 
og eru eigi allfáar þeirra í úrvali 
ljóða hans, bæði alvarlegs efnis og í 
léttari tón. 

Annars sýnist mér sem Sigurður 
hafi óbeinlínis lýst sjálfum sér á- 
gætlega, andstæðunum í skaphöfn 
sinni og ritum, bardagamanninum 
með barnshjartað, í kvæðinu um 
Sigurð Eiríksson regluboða, er hann 
flutti Sigurgeir biskupi syni hans, 
þegar hinn síðarnefndi var á ferð 
vestan hafsins 1944, og hefi ég þá 
sérstaklega í huga tvær síðari vís- 
urnar af þeim þrem, er hér fara á 
eftir: 

Og hann var lengi fslands æðsti 
prestur 

með endurreisnarvon hins fallna 
manns: 

á sorga stöðum alltaf góður gestur 
með gleðiboðskap — þar var kirkjan 
hans. 

Og þar var sál hans eins og barnsins 
blíða 


og brosið eins og máttugt græðilyf. 
Hans áhrif fundust yfir landið líða 
um loftið eins og engilvængjasvif. 

En hann varð stundum eins og eldur 
heitur, 

sem ótal neista kveikti í sálu manns, 
og hiklaust þorði að nefna eitrið 
eitur, j 

því einlægnin var meginvopnið hans. 

Vitanlega eignaðist Sigurður 
Júlíus Jóhannesson marga andstæð- 
inga um dagana, enda myndi hann 
eigi hafa kosið sér annað hlutskipti, 
jafn mikill hugsjónamaður og um- 
bótamaður og hann var að eðlisfari. 
En vegna þess, hve trúr hann var 
hugsjónum sínum og einlægur í mál- 
flutningi sínum, varð honum eigi 
aðeins gott til vina, en eignaðist 
jafnframt virðingu andstæðinga 
sinna í skoðunum. 

IV. 

Frumort kvæði Sigurðar eru því 
merkileg um margt, en þýðingar 
hans úr erlendum málum á íslenzku 
eru eigi síður athyglisverðar, enda 
var hann mikilvirkur á því sviði og 
löngu viðurkenndur snillingur í 
þeirri grein. Ljóðfimi hans og mál- 
mýkt njóta sín þar ágætlega, og 
honum var sérstaklega sýnt um það, 
að gera þýðingar sínar íslenzkar að 
blæ og málfari. 

f kvæðabók hans Kvisium eru 
ágætar þýðingar, t. d. af kvæðinu 
„Börnin“ og fleiri snilldarkvæðum 
Longfellows, sálminum fagra og al- 
kunna „Gæt þú mín“ (Abide With 
Me) eftir W. H. Lyte, af hinum á- 
hrifamikla „Skyrtusöng" eftir 
Thomas Hood, og af hinu víðfræga 



SIGURÐUR JÚLÍUS JÓHANNESSON 


25 


kvæði „Maðurinn með skófluna“ 
eftir ameríska skáldið Edwin 
Markham; hefir málstaður verka- 
mannsins eigi verið kröftuglegar 
túlkaður í ljóði heldur en í því stór- 
brotna kvæði, enda hafði það mikil 
og víðtæk áhrif á sínum tíma. í 
Kvisium eru einnig allmargar af 
prýðilegum þýðingum Sigurðar á 
kvæðunum úr skáldsögu Björn- 
stjerne Björnson Fiskimærinni, en 
þær eru endurprentaðar í Ljóð- 
mælum Björnssons, sem út kom í 
Reykjavík á aldarafmæli hans 1932, 
ásamt öðrum þeim þýðingum úr 
þeirri skáldsögu, sem eigi voru 
prentaðar í Kvisium. 

En á þeim hálfa fjórða áratug 
eftir að þeir komu út birti Sigurður 
sæg af snjöllum þýðingum (einkum 
af enskum kvæðum og amerískum) 
í vestur-íslenzkum blöðum og tíma- 
ritum, svo að það yrði stærðarbók, 
væri þeim safnað saman í heild 
sinni. í úrvali kvæða hans, sem fyrr 
getur er allmargt þýðinga hans frá 
síðari árum, sérstaklega hinna styttri 
og ljóðrænni kvæða- Af prýðilegum 
þýðingum kunnra merkiskvæða í 
úrvalinu má nefna: „Vestanblærinn 11 
eftir John Masefield, „Týnda tóninn“ 
eftir Sir Arthur Sullivan, „Tré“ eftir 
Joyce Kilmer, „Fótspor drottins“ 
eftir Bliss Carman og „Ljúft og rótt“ 
eftir Alfred Tennyson. 

Sumar þýðingar Sigurðar af ensk- 
um kvæðum eftir Vestur-íslendinga 
eru einnig í úrvali ljóða hans, svo 
sem þýðingin á kvæðinu „Heim- 
speki tvítugs manns“ eftir Vilhjálm 
Stefánsson, en hana og miklu fleiri 
slíkra þýðinga er að finna í hinni 
athyglisverðu ritgerð hans „Fram- 
tíðar bókmenntir íslendinga í Vest- 


urheimi“ (Tímarit Þjóðræknisfélags- 

ins 1951), sem bæði er merkileg fyrir 
þýðingarnar, er hún inniheldur, og 
einnig fyrir þá birtu, er hún bregður 
á skoðun höfundarins á íslenzkri 
Ijóðagerð, en hann vildi láta hana 
halda sínum söguvígðu sérkennum 
stuðla og höfuðstafa, enda fylgdi 
hann þeirri kenningu trúlega í 
skáldskap sínum. 

Margar þýðingar Sigurðar af 
lengri kvæðum og stórbrotnari er 
þó eigi að finna í bókum hans, en 
liggja geymdar í blöðum og tíma- 
ritum, og skulu nokkrar þeirra tald,- 
ar: Hið mikla kvæði „Núverandi 
tímamót" eftir ameríska skáldið 
James Russell Lowell (Jólablað 
Heimskringlu 1945, einnig prentað í 
Lögbergi) og önnur tvö merkis- 
kvæði eftir sama skáld „Dæmisaga“ 
(Lögberg 12. jan. 1950) og „Frelsis- 
ljóð“ (Heimskringla 3. júní 1953). 
Ennfremur hið víðfræga kvæði 
Rudyards Kipling „Eftir Hátíða- 
höldin“ (í 60 ára afmælisblaði Lög- 
bergs 1947), „Almenn saga,“ langt 
kvæði og merkilegt eftir Will 
Carleton (Tímarií Þjóðræknisfélags- 
ins 1941), og „Merkileg hugsjón“ 
(Brot úr „Locksley Hall“) eftir Al- 
fred Tennyson (Tímarif Þjóðræknis- 
félagsins 1942). Er þar færð í snjall- 
an íslenzkan búning hin spámann- 
lega sýn skáldsins, er hann „skyggn- 
um hugaraugum horfði fram um 
tíma og rúm“ og sá fyrir, hvernig 
flugförin klufu loftin blá bæði frið- 
samlegum erindum og einnig í víga- 
ferlum, svo að „elds og kúlna reið- 
regn rigndi úr lofti niður á jörð.“ 
En Tennyson sá skyggnum spá- 
mannsaugum lengra fram; hann 
heyrði mildari rödd hvísla í eyra og 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sá friðarfánann hefjast við himin og 
„Alþing allra þjóða“ rísa frá grunni. 
Og það er vafalaust þessi háleita 
draumsýn hins mikla skálds, sem 
talað hefir sterkast til hins íslenzka 
skáldbróður hans, þýðandans, sem 
aldrei glataði framtíðartrú sinni á 
lokasigur frelsis og friðar. 

Þessi þýðing er einnig ágætt dæmi 
þýðingavals Sigurðar, hann valdi 
sér einkum til þýðinga kvæði hug- 
sjónalegs og ádeilu eðlis um efni; 
þýðingar hans, eigi síður en frumort 
kvæði hans, vitna um samúðarríka 
lífsskoðun, brennandi áhuga hans á 
mannúðarmálum og þjóðfélagsleg- 
um umbótum. 

Mikið djúp er löngum staðfest 
milli drauma og dáða mannanna 
barna, og slíkum hugsjónamanni 
eins og Sigurður Júlíus Jóhannes- 
son var hefir vitanlega runnið til 
rifja, hve seint mannkyninu miðar 
áfram á braut friðar og almennrar 
farsældar. Fáir hafa fundið næmar 


til „í stormum sinna tíða“ heldur en 
hann, og fram á síðustu stund ork- 
uðu atburðirnir í kringum hann 
djúpt á huga hans, því að frú Hall- 
dóra, ekkja hans, segir mér, að þess- 
ar hafi verið allra síðustu ljóðlín- 
urnar, sem hann orti: 

Nú dugar ekki hálfvelgja né hik, 
því hér er kannske teflt um 
augnablik. 

Þrátt fyrir það, brann honum von- 
björt hugsjónaást í brjósti, og af því 
að hann reyndist trúr hugsjónum 
sínum og hinu bezta í sjálfum sér, 
hafði hann borið gæfu til þess, í 
ríkara mæli en almennt gerist, að 
sjá rætast þá hjartans ósk sína: að 
græða gleðirós á lífsins hjarni, að 
tendra leiðarljós vegfarendum á 
ævinnar vegi og vekja hjá öðrum 
ást til bræðra þeirra. Um Sigurð má 
segja líkt og Henrik Ibsen sagði um 
Björnstjerne Björnson skáldbróður 
sinn, að líf hans hafi verið fegursta 
kvæði hans. 


Vor á miðjum vetri 

Jólin eru vor á miðjum vetri, 
vermireitur frostum næddri sál, 
geislapenna gullnu skrifa letri 
gleðisnauðum hjörtum vonarmál. 

Jólin eru sól, er svartra nátta 
sortinn þungi grúfir yfir jörð, 
bjartur viti, er vegi nýrra átta 
vísar gegnum élin stormahörð. 

Jólin eru sumars sigurboði, 
söngvahreimur guðlegs dýrðarlags, 
fagurskær og mildur morgunroði 
mannsins löngu þráða sæludags. 


—Richard Beck 



PÁLL S. PÁLSSON: 


Á leiðinni til hafsins 

Nú lækkar sól, en samt er bjart. 

Ég sé að vestrið býst í skart. 

Nú klæðast skýin skarlats-bjarma. 

Frá „Skerjafirði“ andar varma. 

Sjá, fyrir handan fjörðinn þann 
er ferjan til að sækja mann. 

Hún flytur sjálfsagt fjölda enn, 

— í fjöru bíða konur, menn — 
iþar til farrými fæ ég búið. 

Hér fær ei neinn til baka snúið, 
og enginn fram hjá öðrum kemst, 
og aldrei verður síðstur fremst. 

En fyr en loks ég legg á höf, 

— hvort löng er eða stutt sú töf — 
ég vona að jafna dægurdálka 

og draga úr augum mínum bjálka 
er sýn mér viltu, og sjónhverfing 
mér sífelt gerðu allt í kring. 

Mig langar til að lækna öll sár, 
mig langar til að þerra öll tár, 
sem orsökuðust óviljandi 
við önn og strit á sjó og landi, 
og skilja ekkert eftir hér 
sem óvirðing og smán sé mér. 

* * * * 

Ég vona að sólin skíni skært 
og ský og vindar blundi vært 
er fólkið mig til fjöru leiðir, 
þar faðminn kyrra-hafið breiðir, 
og fleyið bíður ferðamanns 
að flytja hann upp til Bjarmalands. 

17. sept., 1957. 

(17. sept. s.l. varð höf kvæðisins 75 ára. — Riisij.) 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hraunmolinn 

Einn örlítill moli úr Hallmundarhrauni 
nú horfir á mig. 

Ég rændi honum þaðan af rælni og gamni, 
og rétt fyrir mig. 

Hann er hér á púlti út’ í Ameríku 
að ávarpa mig 

á máli, sem ennþá ég yrki á og skrifa, 
og á bezt við mig. 

Og fjölda mörg æfintýr upp nú hann rifjar, 
og allt fyrir mig. 

Og leyndarmál gömul hann gefur mér aftur, 

— öll geymd fyrir mig. — 

!Því íslenzka hraunið til ástfósturs tók þau, 

— já, öll fyrir mig. — 

Á haustnóttum, vornóttum, hrjóstrugt og fagurt 
það heillaði mig. 

Og steinmolinn heillar mig hljóður og dökkur 
að horfa á sig. 

Á máli, sem ennþá ég allvel fæ skilið 
hann ávarpar mig: 

Hann biður um lausn til að líta aftur hraunið, 

— og leysa nú sig 

úr hlekkjum, og aftur sig bera til baka 
hann biður nú mig. 

Hve feginn ég vildi nú frelsi þér veita, 
ef fært væri mér, 

og bón þessa vildi ég, vinur minn góði, 
ég veitt gæti þér. 

Og minningar dýrðlegar mest eru virði 
nú mér bæði og þér. 

En fari ég aftur til „fegursta landsins“, 
þá ferðu með mér. 

* * * * 

Ef burtnuminn hraunsteinn á ættjarðarást 
þá er engin furða, að mennirnir þjást. 



J. P. PÁLSSON: 


Áni gamli 


i I 

Þreyttur á sál og líkama, þramm- 
aði Björn fjöruna. Óvanalegt ástand 
manns, sem var að öllum jafnaði 
glaðvær og spaugsamur, og veittist 
öll vinna létt eins og leikur. En 
dagurinn hafði farið illa með hann. 
Þó komið væri fram í september var 
sumarhiti og flugnavarginum ekki 
lokið. Ekki var það eini dagurinn, 
sem hafði gengið í að vaða flóa og 
fen, brjótast gegnum kargaskóg og 
verja líf sitt fyrir bitvarginum. 
Þetta hafði hann mátt þola síðast- 
liðinn mánuð, oft daglega, í landa- 
leit sinni á Ströndinni, en gat aldrei 
vanist því. Nú var hann feginn, að 
mega ganga þéttan og mjúkan sand- 
inn við flæðarmálið og láta svalann 
af vatninu strjúka hörundið bólgið 
og blóðrisa eftir bit og þyrna. En 
hann mátti sjálfum sér um kenna, 
ekki síður en Sveini föðurbróður 
sínum, í Sandvík. Ekki höfðu svo 
fáir landar í Winnipeg ráðið honum 
frá, að leita heimilisréttar á Strönd- 
inni, og setja sig heldur niður í 
einni hinna mörgu og ágætu ný- 
lenda, sem íslendingar bygðu. En 
Björn var staðfastur í lund, sumir 
sögðu, sauðþrár- Hann hafði flutt til 
Ameríku fyrir bréfaskipti við 
frænda sinn, í Sandvík á Strönd, 
og aldrei komið til hugar, að setjast 
annars staðar að, en í nágrenni við 
hann. Á íslandi hafði Björn ekki 


lagt neitt uppúr paradísarprédikun- 
um vesturfara-agentanna, og skelt 
jafnt skollaeyrunum við þeim vitnis- 
burði sem Winnipegbúar báru landi 
og lýð á Ströndinni. Svo var ekki 
hyggilegt fyrir allslausan emigranta, 
með konu og tvö börn, að flana 
þangað, sem hann átti engan að, og 
var ókunnugur, mönnum og mál- 
efnum, vinnubrögðum og staðhátt- 
um. f Sandvík beið frændi hans 
fjölskyldunnar með opna arma. Þar 
átti hann vísa vist þar til hann festi 
sér heimilisréttarland og kæmi sér 
upp húskofa. Gott að eiga Svein að, 
til ráða og dáða, meðan á stórræðun- 
um stóð. 

Þegar Björn fór að skoða sig um 
á Ströndinni fann hann ekkert lot, 
sem honum þótti þess virði, að eyða 
heimilisrétti á. Öll ótekin lönd voru 
ýmist grýtt eða of blaut til hey- 
skapar — stundum hvort tveggja. 
Þótti Sveini frændi sinn ærið vand- 
ur að landkostum. XJt af þessu gerð- 
ist fátt með þeim frændum, og var 
Valla-valla-lotið aðal ástæðan. Hafði 
Jón nokkur Kapri reist þar bú, 
snemma á landnámstíð og gefið því 
nafnið Vallavellir, en flæmst þaðan 
innan þriggja ára. Síðan hafði jörðin 
staðið í eyði og til boða hverjum 
sem hafa vildi, frá stjórnarinnar 
hálfu. En alt til þessa hafði enginn 
sótt þar um heimilisrétt. Að reisa 
þar bú á ný, var blátt áfram áskor- 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


un til hólmgöngu við þær illvættir 
þessa heims og annars, sem Jón 
Kapri hafði farið halloka fyrir. Og 
var hann ekkert ómenni, en mátti 
aldrei um frjálst höfuð strjúka frá 
því hann flutti að Vallavöllum og 
þar til hann fór þaðan. Girðingar 
voru teknar niður, svo kvikfénaður 
hans slapp út þegar sízt skyldi, en 
annara skepnur nöguðu engin og 
hámuðu í sig heyin. Hlið, sem lokað 
var að kvöldi, stóðu galopin að 
morgni. Kýrnar fundust ekki og 
mistu máls svo dögum skipti. Stund- 
um var því líkast að þær hefðu verið 
reknar út í óbygðina. Klukka for- 
ustukýrinnar var troðin full af grasi 
og í eitt skipti fanst hún bundin 
vestur í bakloti, en hinar beljurnar 
of hollar leiðtoga sínum til að yfir- 
gefa hana. Þá komu upp eldar hér 
og hvar í engjum og brendu upp 
ljá og hey. Þessar og aðrar skap- 
raunir þoldi Jón lengi- En svo fór 
skörin upp í bekkinn. Einn morgun 
fann hann uppáhaldskúna sína stein- 
dauða í brunaflagi, þar sem reykt 
var, til að verja skepnurnar flugum. 
Hafði hún verið rotuð svo hatram- 
lega, að höfuðskelin var rústmöluð. 
Jón Kapri stóðst ekki lengur mátið 
og sagði að hver annar, svo sem hann 
kvað á asni, mætti búa á Valla- 
völlum fyrir sér ,og raunar hvar sem 
væri á Ströndinni, og flutti til 
Winnipeg. Þetta með öðru fleira 
hafði Sveinn sagt frænda sínum. Og 
ekki vantaði vitnin því til staðfest- 
ingar, nær Björn bar það í tal við 
aðra. 

Björn hafði skömm á kviksögum 
og ótrú á öllu, sem kallast yfir- 
náttúrlegt, en tröllatrú á mönnun- 
um; hafði aldrei kynst manni, sem 


líklegur væri til annara eins ódáða 
og framdar höfðu verið á Vallavöll- 
um. En fáránlegra var, að ætla 
draugum óknyttin, eins og margir 
gerðu . . . Var ekki Áni gamli 
skygn? Og átti hann ekki upptökin 
að tilgátunni, um reimleik á Valla- 
völlum? Þó enginn gæti hermt upp 
á hann orð í þá átt, vissu allir hvað 
gamli maðurinn hugsaði! Það þurfti 
heldur ekki skygni við, til þess að 
kenna reimleika á Ströndinni. 
Hvernig varð dularfult skvamp í 
vatninu skýrt, sem oft heyrðist um 
hánótt, eða hundgá, þegar náttúran 
og öll börn hennar lágu í fasta 
svefni? Hvort það voru þau Skotta, 
Móri og Þorgeirsboli, sem slæðst 
höfðu vestur með emigröntunum 
fékst engin vissa fyrir. Þó álits Árna 
gamla væri leitað, var ekkert upp úr 
honum að hafa nema eitt „Nú.“ 
Ýmislegt fleira þessu alvörumáli 
Strandarbúa viðkomandi rifjaðist 
upp fyrir Birni og hann hló með 
sjálfum sér. Þetta var svo skemmti- 
lega skoplegt, að vel var viðbæt- 
andi: . . . Trygð var það við þjóð- 
ernið, að tosa vestur með sér ís- 
lenzkum forynjum. Og hvar nytu 
þær sín betur en í afskektri bygð— 
Ströndinni? . . . Mikið að engum 
kom til hugar, að sá gamli hefði 
veitt íslenzkum emigrantadraug 
heimilisrétt á Valla-vallalotinu, áður 
en Jón Kapri sótti um hann á stjórn- 
arskrifstofunni . . . Björn var að 
ná sér. Þetta var líkt honum. Munað- 
arleysinginn, sem frá æskuárunum 
og alt fram á þennan dag, hafði átt 
í sífeldri baráttu fyrir lífi sínu og 
sjálfstæði, hafði hlegið og spaugað 
sig gegnum torfærurnar, þegar aðrir 
börðu frá sér og höfðu uppi kjaft. 




ÁNI GAMLI 


31 


Hann var tæplega meðalmaður að 
vallarsýn en átti langt um meiri 
kröftum og heilsuhreysti á að skipa 
en alment gerist. Glaðlyndi sínu og 
hreysti átti hann líf sitt að launa. 
Það voru varnarvopnin, sem virtust 
ætla að bregðast honum í Ameríku. 
Alt til þessa hafði hann látið þvætt- 
inginn um landnám Jóns Kapra á 
Vallavöllum og hleypidóma hjátrú- 
arfullra manna afvegaleiða sig . . . 
Það mátti ekki lengur svo til ganga. 
. . . En hér var þjóðsaga sem vert 
var að halda í minnum eftirkom- 
andi kynslóða á Ströndinni. Og því 
spaugilegri sem sögurnar urðu í hug 
hans, þess ákveðnari varð hann. 
Enginn skyldi lengur telja hann frá 
að reisa bú á Vallavöllum, einu 
bezta lotinu á Ströndinni. Hvergi 
mýrardrag að finna- Nógur skógur 
á vatnsbakkanum. Alt engið harð- 
velli, Að vísu vaxið villó, en alls 
staðar blettir milli buskanna, vaxnir 
punti og vallgresi . . . Það yrði 
mannsverk að grobba villóna. — 
Hvílík málíska! — Björn hló og 
fyltist nýju fjöri. Og þegar hann 
nálgaðist lendinguna í Sandvík og 
sá Svein að verki, við að mála bytt- 
una, sem hann ætlaði frænda sín- 
um, fyrirgaf hann gamla mannin- 
um Valla-valla-hérvilluna og kendi 
sjálfum sér um að vera enn upp á 
aðra kominn. „Sæll frændi,“ segir 
Björn. Og rödd hans og útlit bar 
með sér, að hann var í óvanalega 
góðu skapi. 

Sveinn rétti úr sér og leit á frænda 
sinn: „Það liggur óvanalega vel á 
þér í dag, Björn minn. Fanstu nú 
loksins lot við þitt hæfi?“ 

Björn settist á stóran stein að 
hálfu sokkinn í Sandinn: „Ég fann 


sjálfan mig. Og lotið fann ég fyrir 
löngu.“ 

Til að brjóta slíkt svar til mergjar, 
varð Sveinn að setjast á steininn 
hjá Birni og fá sér í nefið, meira að 
segja, handleika pontuna tímakorn 
áður en hann neytti innihaldsins. 
Hún var heldur ekkert óhræsi, uxa- 
horn pólerað og glansandi. Að at- 
höfninni lokinni segir Sveinn: „Já, 
þú líklega hefir farið nærri um það 
fyrr en í dag, hvar helzt er að bera 
niður, fyrir mann, sem ætlar sér 
að taka land hér á Ströndinni. Vitan- 
lega er farið að fækka um fína 
drætti, en þó munt þú eitthvað hafa 
séð, sem byggilegt er. En svo er 
mikið komið undir því, að lot liggi 
vel í sveit.“ 

„Þú átt kollgátuna, frændi," segir 
Björn. „Já, og vel liggur lotið í 
sveit, eins og þér er kunnugt — 
svona fast við Ánastaði.“ 

„Sagðir þú Ánastaði? Baklot? Ég 
er hræddur um, að það verði þér 
erfitt, að búa mílu eða meira frá 
vatninu. Og eins og þú veizt, Bjössi 
minn, hefir enginn enn ráðist í 
það.“ 

„Veit ég vel,“ segir Björn glettinn- 
„Og ég ætla mér ekki að brjóta þá 
reglu, en búa um mig svo að segja 
á vatnsbakkanum.“ 

Sveinn starir agndofa á frænda 
sinn og strýkur pontuna eins og 
barnsvanga. „Þú meinar ekki-“ 

„Jú, segir Björn ákveðinn. „Mein- 
ing mín er akkúrat sú. Á morgun 
byrja ég að byggja upp rústirnar á 
Vallavöllum.“ 

Sveinn skók höfuðið eins og hann 
væri að hrista af sér svima. Svo 
snýtti hann sér í sandinn, en kom 
ekki upp orði. 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


„Ég kom við á Ánastöðum. Vik- 
toría bauð mér inn upp á mat og 
kaffi á eftir. Þar er nú kona sem 
ber nafn með rentu! Náttúrlega bar 
ég áform mitt í tal við hana og tók 
hún því upp á það bezta, sagði, að 
það væri kominn tími til, að maður 
flytti í bygðina, sem léti sér slúður 
og draugasögur liggja í léttu rúmi 
cg hefði mannskap til að fara sínu 
fram til bjargráða fyrir sig og sína.“ 
Björn beið þess, að Sveinn gerði 
einhverjar athugasemdir, en gamli 
maðurinn þagði og handlék pontuna. 
„Og Viktoría lét ekki sitja við orðin 
tóm. Ja, það er nú kerling í krapinu! 
Hún bauð mér alt það efni sem ég 
þyrfti til bráðabirgða — viðgerða á 
húsi og fjósi, bæði borðvið og 
kalk.“ — Sveinn hafði ekki einu 
sinni sinnu á, að fá sér í nefið, þó 
Birni virtist hann sárlanga til 
þess. — „Og ekki nóg með það,“ 
heldur Björn áfram. „Blessuð mann- 
eskjan ætlar að láta syni sína — 
Ánastaðabræður nefndi hún þá — 
láta þá hjálpa mér við verkið og 
slútteraði með vistboði á heimili 
sínu meðan á viðgerðunum stendur.“ 
Björn vissi hversu frændi hans bar 
velferð sína fyrir brjósti og hélt 
hann mundi gleðjast við fréttirnar. 
En gamla maðurinn tók þær sem 
storkanir. Þessi frændi hans var 
angurgapi og virti langa lífsreynslu 
gætinna og hygginna manna að 
vettugi. Við það rankaði hann við 
sér og fékk sér í nefið. 

„Hafðir þú tal af Ána gamla?“ 
segir Sveinn og gefur Birni horn- 
auga. 

„Ekki get ég sagt það- Kallinn sat 
úti undir vegg og var að blaða í bók 
á stærð við Guðbrandarbiblíu. Ég 


sagðist ætla að gerast næsti ná- 
granni hans og spurði hann hvernig 
honum litist á það. Bauð honum að 
heimsækja mig á Vallavöllum. Alt 
sem ég græddi á því, voru nokkur 
„nú,“ sem hrutu út úr honum on í 
skeggið. Ég held manngreyið sé 
orðinn elliær.“ 

„Láttu engan heyra þetta, Bjössi 
minn. Hann er eins og hann hefir 
ætíð verið, síðan land bygðist hér 
á Ströndinni“ 

„Hefir líklega verið og er eitt- 
hvað geggjaður," segir Björn. 
„Mikið að engum hefir komið til 
hugar, að Áni gamli væri valdur að 
Vallavallaskandalanum.“ 

Sveinn hristir höfuðið. „Það er 
auðheyrt, að þú þekkir enn lítið til, 
hér í sveit. Og eftir því sem þú 
segir frá viðtökunum á Ánastöðum, 
í dag, situr sízt á þér, að svívirða 
fólkið þar. Fleiri en þú hafa séð, að 
Áni gamli er ekki eins og aðrir 
menn. Hvernig á það öðruvísi að 
vera, þar sem maðurinn er ram- 
skygn og ofviti í tilbót.“ 

Björn gat ekki stilt sig, og hló 
upp úr, en Sveinn varð hátíðlegur 
á svipinn og hélt áfram. „Lesnum og 
lærðum mönnum, sem til þekkja, 
kemur saman um þekking og speki 
Ánastaðabóndans. Og ekki fór hann 
varhluta hróðursins, þegar íslenzkur 
ritstjóri í Winnipeg skrifaði langa 
ritstjórnargrein og kallaði Ánastaði 
höfuðból Strandarinnar og fyrir- 
mynd og sóma, með fleiru, íslenzkra 
bænda vestanhafs. Ekki segi ég, að 
Viktoría hafi ekki hlotið meiri heið- 
ur í blaðinu en maður hennar. En 
þar stendur það þó svart á hvítu, að 
Áni á Ánastöðum sé með allra víð- 



ÁNI GAMLI 


33 


lesnustu og sjálfmentuðustu Vestur- 
íslendingum.“ 

„Getur ritstjórinn ekki um skygni 
spekingsins?“ spyr Björn með upp- 
gerðar alvörusvip. En Sveinn anzar 
því ekki og heldur strykinu. 

„Og það segir séra Símon, að fróð- 
ari mann, um biblíuna og yfirleitt 
alt guðsorð, þekki hann ekki og 
megi margur ný-skólasmoginn guð- 
fræðikandidatinn vara sig á Ána 
gamla. Enda vitum við það bezt, 
sem búum hér og sjáum ekki prest 
nema með höppum og glöppum, 
hvernig færi með kristilega upp- 
fræðslu unglinga, ef Ána gamla nyti 
ekki við- Hann kennir börnum ís- 
lenzkuna og býr þau undir ferm- 
ingu, og það betur en ungu prest- 
arnir, eftir sögu séra Símonar. Ekki 
nóg með það. Hann les útlend tungu- 
mál og það fer ekki leynt, að Frí- 
mann friðdómari og kaupmaður á 
Eyrinni nýtur kunnáttu gamla 
mannsins, þegar enskur lagastafur- 
inn reynist Möðruvallamentuninni 
ofurefli. Og haft er eftir Hansa 
hómópata, að Áni gamli hefði ef- 
laust getað stundað lækningar, hefði 
honum hlotnast sú læknisgáfa, sem 
góðum hómópata er meðfædd. Hitt 
er á flestra vitorði, að læknirinn 
okkar er tíður gestur á Ánastöðum 
og lítur þar oft í bók.“ Nú snýtir 
Sveinn sér ákveðið í sandinn og 
Björn tekur það sem merki um, að 
ræðunni sé lokið. En frændi hans 
heldur áfram: 

„Engum leynist, að Áni gamli býr 
sig og hagar sér öðruvísi en aðrir. 
En hvorki þú né aðrir geta búist 
við, að maður sem er skygn og of- 
viti komi fram eins og fólk gerist 
flest. Og eins langt og ég veit til, 


ert þú eini maðurinn, sem efast um 
að hann sé alsgáður. Sóma þíns 
vegna og Ánastaða og Strandarinnar 
og séra Símonar —“ „íslenzkra rit- 
stjóra og alþjóða,“ grípur Björn 
fram í, en slær frænda sinn ekki af 
laginu, — „skalt þú, Bjössi minn, 
ókunnugur emigrantinn ekki láta orð 
í þá átt þér um munn fara. Nógir eru 
flysjungarnir, til að hafa heimsk- 
una eftir. Og það væri dáendis 
þokkalegt af þér, að koma á stað 
slúðri, um að Ánastaðabóndinn 
væri ekki með öllum mjalla og sví- 
virða þannig heimilið og heimilis- 
fólkið og —“ 

„Alheiminn,“ segir Björn. „Nei, 
frændi, ég skal þegja. Ég skal stein- 
þegja, eins og Ketill. Og nú skulum 
við láta útrætt um þetta. í fyrra- 
málið legg ég á stað til Ánastaða og 
byrja að hressa upp á húskofana á 
Vallavöllum, og verð að búa mig 
undir það í kvöld,“ og stendur upp. 
Sveinn situr sem fastast og segir 
ekki orð. „Verðið þið ekki fegin, að 
losast við okkur? Getur þér ekki 
skilist, að ég er varla með sjálfum 
mér, meðan ég er upp á aðra kom- 
inn og sæki alt ráð mitt til annara? 
Á leiðinni hingað, inn fjöruna, á- 
kvað ég að sækja um heimilisrétt á 
Vallavallalotinu. Þetta er sú fyrsta 
sjálfstæð ákvörðun, sem ég hefi 
tekið, síðan ég kom til þessa lands. 
Og nú finst mér ég vera annar mað- 
ur. Fram að þessu var það engu 
líkara en ég væri búinn að týna 
sjálfum mér, eða hefði óvart orðið 
eftir á íslandi. Og því naprari varð 
sú tilfinning, þess meir sem þið 
Ingunn lögðuð ykkur í líma fyrir 
okkur Jórunni og krakkana- Og ekki 
dregur það neitt úr þakklæti mínu 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


við þig frændi, að ég er guðslifandi 
feginn að sjá fram á, að spila upp á 
mínar eigin spýtur. Ég vona, að þú 
skiljir þetta.“ 

Sveinn leit skáhalt upp á frænda 
sinn, en sá þar ekkert, nema gáska 
og þverúð, svo hann hristi bara 
höfuðið og tók raunalega í nefið. 

„Ætlarðu ekki að ganga heim með 
mér, frændi? Það fer að líða að 
mjaltatíma.“ 

„Tyltu þér aftur niður, Bjössi 
minn. Þó þú virðir að engu ráð mín 
og reynslu, má ekki minna vera en 
þú gefir mér tækifæri til að vara 
þig við hættunni, svo ég líði ekki 
samvizkubit síðar, við ófarir þínar. 
Ég mun bera nokkra ábyrgð á vest- 
urför þinni og komu hingað á 
Ströndina, og ætla mér ekki að naga 
mig í handarbökin fyrir að hafa ekki 
gert þér ljósan þann voða sem bíður 
þín, ef þú reisir bú á Vallavöllum.“ 

Björn sá ekki annað ráð en hlýða 
á Svein og lofa honum að ausa sér 
út. Þetta var ekki í fyrsta sinn, að 
hann sá mann, sem hélt sér fastara 
við órökstudda skoðun, en þá sem 
rökstudd var. Hjátrú og kreddur 
voru hið andlega líf fjöldans, og 
gagnslaust, að þrátta um það. Og 
Björn andvarpaði og settist á stein- 
inn. Einu sinni enn varð hann að 
hlýða á þennan þvætting, sem hann 
hafði nefnt Vallavallaþjóðsögurnar; 
og felti Sveinn ekkert úr, nema tvö 
atriði, sem skýrast sýndu, að þeir 
sem með sögurnar fóru vöruðust, að 
láta skynsemina fipa fyrir sér. 

Norðan við Vallavelli lá Gras- 
mýri. Þar bjuggu þau Grímur og 
Steinunn, bláfátæk en barnlaus, svo 
þau komust af hjálparlaust. í landa- 
leit sinni hafði Björn oftar en einu 


sinni komið að Grasmýri, þegið þar 
góðgerðir, og gert sér far um að 
kynnast húsbóndanum. Það leyndi 
sér ekki, að Grímur var heilsutæpur 
og líklega heilsuleysið ástæðan 
fyrir fátækt þeirra hjóna, en ekki 
leti og ómenska, eins og dæmt var 
af almenningi. Hann virtist mesti 
hæglætismaður, orðvar og dulur í 
lund, og féll Birni vel við manninn. 
Og Grímur á Grasmýri var sá eini 
af öllum Strandarbúum, sem grun- 
aður hafði verið, og var enn, um 
hermdarverkin á Vallavöllum. Eng- 
inn vissi hvar sá grunur átti upptök 
sín; og eina ástæðan fyrir honum, 
svo langt og séð varð, var sú, að 
lot Grasamýrar og Vallavalla lágu 
saman. En það sem Birni þótti 
heimskulegast var það, að á Gras- 
mýri voru yfirdrifin engi og hagar 
fyrir allan þann pening, sem Grímur 
var líklegur til að koma upp; og 
mátti honum því á sama standa, 
hvort Vallavellir voru bygðir eða í 
eyði. Þetta hafði líka Frímann frið- 
dómari tekið með í reikninginn, 
þegar skorað var á hann að stefna 
Grími fyrir kýrdrápið. Frímann 
sagði, að hann skyldi dæma í mál- 
inu, kæmi formleg klögun í sínar 
hendur, en lét það fylgja, að sá er 
klagaði, yrði að hafa meiri sannanir 
en grun einn og leggja eitthvað til 
um mótíf- Annars mætti hann búast 
við læbel-stefnu. Þótti engum gjör- 
legt að ganga í svardaga upp á þau 
skilyrði, og reiddust sumir friðdóm- 
aranum fyrir að slá réttlætið í rot 
með lagastafnum. En yfirleitt óx álit 
manna á friðdómaranum, því með- 
ferð hans á málinu minti á Njál á 
Bergþórshvoli. 

Ekkert í ræðu Sveins á steininum 



ÁNI GAMLI 


35 


átti skylt við þessar hugsanir Björns, 
sem hafði ásett sér að sitja þarna 
eins lengi og frændi hans óskaði 
þess . . . Og hvorki nú né endranær 
mintist gamli maðurinn á atvik, sem 
skeð hafði eftir að Jón Kapri var 
allur á burt, en Birni varð að um- 
hugsunarefni. Höfðu fleiri en einn 
sagt honum söguna um stóran hey- 
stakk, sem kveikt var í að nætur- 
lagi í Ánastaðalotinu . . . Væri Áni 
gamli sekur um þann bruna, hlaut 
hann að vera meira geggjaður en 
séð varð. Og í þessu tilfelli megnaði 
ekki öll óvild Strandabúa til Gríms 
á Grasamýri, að skella skuldinni á 
hann. Þegar hann var sakaður um 
brunann, sór Hansi hómópati frammi 
fyrir Frímanni friðdómara, að 
Grímur hefði verið svo veikur nótt- 
ina sem heyið brann, að vanalegir 
hómópataskamtar hefðu reynzt ó- 
nógir, og óhugsanlegt, að svo veikur 
maður væri fær um, að fara langar 
leiðir til heybrenslu um hánótt . . . 
Þannig lokuðu hugsanir Björns eyr- 
um hans fyrir ræðu Sveins. En þegar 
henni var lokið, stóðu frændurnir 
upp og gengu þegjandi heim. 

II 

í landnámssögu Strandarinnar er 
þeirra hjóna, Ána og Viktoríu ræki- 
lega getið. Þau voru með allra 
fyrstu innflytjendum í bygðina, 
áttu tíu mannvænlega syni og eina 
dóttur, og námu land á Ánastöðum, 
sem snemma varð höfuðból á 
Ströndinni og þótti meira tilkoma 
en Eyrarheimilið, þó bóndinn þar 
gerðist snemma kaupmaður, frið- 
dómari og póstmeistari með fram 
búskapnum. En hvergi, í annálum 
vestur-íslenzkra sagnfræðinga, mun 


finnast stafur fyrir því, hvers vegna 
hið fræga óðal hlaut Ánastaða- 
nafnið. Er þó hér um að ræða spurs- 
mál, sem verðugt efni væri í doktors 
ritgerð, hvort sem skoðað er frá 
sjónarsviði félagsfræði eða sálar- 
fræði. 

Það er í minnum elztu Strandar- 
búa, að Viktoría nefndi heimilis- 
réttarland þeirra hjóna Aðalból. Og 
hafði hún ráð um alt á heimilinu, 
innan húss og utan. Þrátt fyrir það 
gufaði Aðalbóls-nafnið upp eins og 
dögg fyrir sólu, en nafn bóndans 
festist við staðinn — örlög, sem ekki 
varð við ráðið, og eru íhugunarverð, 
þegar þess er gætt, að bóndinn var 
ráðlaus ónytjungur og naut minni 
tiltrúar og virðingar konu sinnar og 
barna, en fjárhundurinn, sem aldrei 
ávann sér þó æðra nafn en Seppi. 
Sem vonlegt var, hélt almenningur 
Ána gamla ekki í hærra áliti en 
heimilisfólk hans; samt sem áður 
var það almenningur, sem í hugsun- 
arleysi, heiðraði hann með því, að 
nefna ekki Aðalból á nafn, en ganga 
sí og æ með Ánastaði á vörunum, 
og varð ekki aðgert. Segja fróðir 
menn, að í þessu eina atriði hafi 
Viktoríu mistekist að hafa sitt fram. 
Og verða þau mistök enn óskiljan- 
legri þeim sem þektu til, eða hafa 
sögur af búinu og bóndanum. 

Það var svona rétt með skömm, 
að Áni gamli gat talist til heimilis á 
Ánastöðum. Hann hafðist við í 
sumareldhúsi, stóarkofa, eins og það 
útihús var nefnt á Ströndinni. Eins 
og alt annað á Ánastöðum, var 
stóarkofinn langtum stærri og reisu- 
legri en alment gerðist, og nóg pláss 
fyrir alt jarðneskt góss gamla manns- 
ins, sem var fátt annað en bækurnar 



36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hans auk gamalla tímarita og frétta- 
blaða, sem hann hafði komið fyrir 
á hillum meðfram veggjunum, svo 
það tók ekki upp rúm svo nokkru 
næmi. Þær fáu fatatuskur, sem hann 
átti, héngu í horninu sem fjærst var 
stónni og allri matreiðslu, en þó að- 
eins þegar veður voru verst. Annars 
sá húsfreyjan um að tuskurnar 
héngu úti, svo að líkamalykt bónd- 
ans blandaðist ekki við reykinn af 
réttunum. Eins fór hún með það 
sem hann hafði að sér á nóttunni. 
Ekkert var rúmstæðið, svo karlinn 
lá á gólfinu, og raunar oftar úti á 
sumrum, eða hann gisti hjá ná- 
grönnunum — úti eða inni. Á þrifa- 
heimilum kvartaði fólk um, að fýlu 
legði af gestinum, en leið hana, 
meðan hann sagði sögur og fréttir af 
ýmsum undrum, sem altaf virtust 
gerast í útheiminum, þó fátt bæri til 
tíðinda á Ströndinni. Þegar þannig 
stóð á , vissi Áni gamli hvað klukkan 
sló og holaði sér niður út í hey- 
hlöðu, eða öðru útihúsi, og voru allir 
þá upp til handa og fóta, að sjá um 
að gesturinn hefði að minsta kosti 
nóg ofan á sig. Sú umhyggja var lítil 
sögulaun og minna lausnargjald. 
Óhapp þótti það, að á vetrum varð 
hann oft að sofa í baðstofunni sök- 
um frosta og hríða, en þá árstíðina 
þótti hann skítugur og daunillur. 
Að sumrinu synti hann oft í vatn- 
inu og safnaði því ekki óhreinind- 
um svo um munaði. Þann tíma sást 
hann sjaldan búinn öðrum klæðum 
en heimaprjónuðum ullarnærfötum 
nema þegar hann gekk í kirkju. Og 
í rigningum var hann í skinnsokk- 
um upp í klof og skinnstakki, sem 
hann hafði sjálfur saumað úr sauð- 
skinni. Þegar hann synti, fór hann 


ekki úr nærfötunum, og var sagt, 
að hann kærði sig ekki um, að þeim 
væri slitið út á þvottabretti. Þó gár- 
ungarnir gerðu gis að karlinum fyrir 
að ganga á brókinni, var ekki frítt 
um, að þeir öfunduðu hann af skinn- 
klæðunum. Enginn skildi, því hann 
var á sífeldu róli út um allar þorpa- 
grundir, hvernig sem veður var, þó 
ekki væri hundi út sigandi- Og þegar 
hann var spurður, hvað hann væri 
nú að fara, gaf hann ætíð svar á 
sömu leið: Hann var að líta í bók 
náttúrunnar; veturinn væri nógu 
langur til að lesa skruddurnar. Það 
var eins og önnur sérvizkan í Ána 
gamla, að þykjast vera að lesa, þegar 
hann var að snuðra um bygð og 
óbygð, enginn vissi eftir hverju. Og 
hefði þetta háttalag hans þótt frem- 
ur bera vott um óvit en ofvit, ef það 
hefði ekki komið mörgum Stranda- 
bóndanum vel. Svo eftirtektarsamur 
og athugull var Áni gamli, að hann 
var sagður þekkja hvern nautgrip 
og hverja sauðkind á Ströndinni; og 
þó það hafi kannski verið orðum 
aukið eins og gerist, var vanalega 
leitað til hans ef skepnu vantaði, og 
ekki komið að tómum kofunum. 
Hins vegar var lítið gert úr þekk- 
ing hans á lífi og háttum fugla, dýra 
og skorkvikinda. Að leggja sig niður 
við svo auðvirðilega hluti, var blátt 
áfram barnaskapur. Enda ræddi 
hann ekki um þetta nema við börn, 
sem hlýddu á sögur hans tímunum 
saman, þó efni þeirra væri mýs og 
maurar eða annar líkur hégómi. 

Svo að segja á hverju Strandar- 
heimili, hékk mynd af Viktoríu 
drottningu upp á vegg. Þessu réði 
ekki sérstök hollusta við Breta, að 
minsta kosti ekki fyrst í stað, heldur 




ÁNI GAMLI 


37 


það, að af myndinni að dæma, voru 
þær Englandsdrottningin og Ána- 
staðahúsfreyjan nauða líkar í sjón; 
svo voru þær nöfnur í þokkabót. 
Ekki varð heldur séð af myndinni, 
að drottningin var langtum minni 
en meðal kona á hæð, fremur buddu- 
leg í vexti og hvapholda. Og að því 
leyti afar ólík nöfnu sinni, sem var 
nærri sex fet á hæð, íturvaxin og 
þéttholda. En þar sem enginn vissi 
hvernig drottningunni var í hold 
komið, veittist henni ósjálfrátt í 
hugum Strandarbúa allur glæsileiki 
og aðrir kvenkostir, sem prýddu 
nöfnu hennar. Ungir höfðu þeir búið 
í öðru konungsríki og voru alls ekki 
ófróðir um þá hágöfgi og andlega 
ofurmensku, sem ganga lið frá lið 
í ættum konunganna. Og þegar þeir 
litu á Viktoríumyndina tileinkuðu 
þeir, óafvitandi, bóndakonunni aðals 
ágæti drottningarinnar. Þannig 
bættu þær hver aðra upp. Viktoría á 
Ánastöðum átti ekki sinn líka, nema 
sótt væri aftur í gullöld; og nafna 
hennar tók öllum heimsins valdhöf- 
um fram, að andlegu og líkamlegu 
atgervi. En maðurinn, sem átti upp- 
tökin að kvenbótunum og jók þann- 
ig veg Strandarinnar og hins brezka 
heimsveldis, naut einskis góðs af. 
Það má nú segja, að það hafi gerst 
meir af tilviljun en ásettu ráði, að 
Áni gamli festi fyrstu Viktoríu- 
myndina upp á vegginn í stóar-kof- 
anum og að hún barst honum í 
ensku tímariti frá séra Símon. En 
hver er kominn til að úrskurða, 
hvort meiru ráði um viðburði mann- 
kynssögunnar, tilviljun eða ásetn- 
ingur mannanna, að skaparanum 
ógleymdum? 

Eðlilega var Viktoría á Ánastöð- 


um forseti safnaðarkvenfélagsins. 
Eins og gengur, var aðalhlutverk 
þess, að reita saman sent í prestinn. 
Voru ýmsar aðferðir hafðar til þess. 
Einna happadrýgst reyndist tomból- 
an- Og var henni oft beitt í kristi- 
legri fjárþröng. Fyrst fram eftir 
seldust allir drættir við hátt verð — 
alt upp í fimtán sent. En í eðli sínu 
voru Strandarbúar engir fjárglæfra- 
menn, og hættu smátt og smátt, að 
spekúlera, þó við lægi himnavist. 
Þegar nú Viktoríu skilst, hversu 
margir hafa ágirnd á mynd af sér 
og drottningunni, leitar hún til séra 
Símonar í Winnipeg og biður hann 
að útvega Viktoríumyndir til tom- 
bólu-dráttar. Bregst hann vel við og 
sendir kvenfélaginu heilmikið upp- 
lag af drottningunni. Og var það 
ekki í fyrsta sinn, að hann hafði 
tínt saman hitt og þetta smávegis í 
borginni til drátta á Strandar-tom- 
bólum. Það var eitt af helgum 
skyldum prestsins, að leggja fjár- 
málum safnaða sinna lið og þá ekki 
síður þar sem Viktoría á Ánastöðum 
átti mikinn hlut að máli, því á 
heimili hennar gisti hann ætíð, á em- 
bættisferðum sínum um Ströndina, 
og var þar hafður í hávegum. Þó 
Viktoría væri hvorki lærð né lesin, 
var henni margt vel gefið af náttúr- 
unni, þar á meðal mikið bissnesvit. 
Og kom það í ljós við meðferð 
hennar á Victoríumyndunum. Henni 
reiknaðist svo til, að tvær eða svo 
myndir á hverri tombólu væri nægi- 
legt agn til, að allir drættir seldust. 
Þetta reyndist rétt, enda háð nátt- 
úru- og hagfræði-lögmáli því, sem 
snertir upplag og eftirspurn, þó 
Viktoríu væri ókunnugt um það. 
í öllum félagsmálum bygðarinnar, 



38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


réði Viktoría miklu, líklega meir en 
nafna hennar, drottning lands og 
lýðs; en á Ánastöðum var hún í öllu 
sínu veldi. Svo vel hafði hún alið 
upp börn sín, að þau gerðust þægari 
og auðsveipari með hverju ári, að 
Aðalsteini, elzta bróðurnum undan- 
teknum. Hann líktist föður sínum í 
því, að vera bókhneigður og sér- 
vitur um flest. Hvernig sem móðir 
hans gekk að honum, neitaði hann að 
ganga í hjónaband. Einu gilti hver 
brúðurin var, sem Victoría bauð 
honum. Aðalsteinn gaf henni ætíð 
sama svarið: „Ég ætla, að það sé 
lítil uppbygging í því.“ Hann fór 
sínu fram, eins og faðir hans, en 
ólíktist honum í því, að halda sig 
við heimilið og fara sjaldan spor út 
fyrir Ánastaðalandareignina. Og bú- 
inu vann hann meira gagn en nokk- 
ur bræðra hans, sem allir voru hinir 
mestu vinnuvargar. Mun vinnugefni 
Aðalsteins hafa valdið því, að hann 
gerðist ekki sjálfboða-útlagi, eins og 
faðir hans. 

Hinum níu sonum sínum valdi 
Viktoría hæfileg konuefni og lét þá 
gifta sig þegar henni þótti hentugast 
fyrir búið. Einnig sagði hún fyrir 
um, hvar og hvernig þeir reistu 
heimili- En flestir þeirra bjuggu 
heima á Ánastöðum. Og voru húsa- 
kynni þar ýmist aukin á gamla 
heimilinu, eða sérstakar íbúðir 
bygðar svo nærri því, að Viktoría 
gat sagt tengdadætrum sínum fyrir 
verkum. Fæstum heimilisréttar- 
löndum bræðranna voru nöfn gefin, 
enda aðeins ræktuð, en ekki bygð. 
Og unnu bræðurnir þau í félagi, 
hver þeirra sem var eigandinn, og 
lágu við í tjöldum meðan á vinn- 
unni stóð. Þannig hafði Viktoría 


umsjón og yfirráð í hvívetna, að 
undanskildum lifnaðarháttum Aðal- 
steins og Ána gamla og, ef til vill, 
tölu og kynferði barnabarna sinna. 
Væri, að líkindum, betur komið með 
brezka ríkið í dag, ef Viktoría í 
Windsor hefði átt á að skipa stjórn- 
vizku nöfnu sinnar á Ánastöðum, í 
nýlendubúskapnum. 

Það var sem Ánastaðir væru um- 
vafðir gamalli gullöld, án þess að 
bræðurnir legðu árlega í víking og 
rændu útlandið fé og fólki sér til 
fjár, frama og mannkynbóta heima 
fyrir. Til slíkra frægðarverka voru 
þeir ófærir, hversu duglegir sem 
þeir reyndust við algenga vinnu. 
Svo voru rán og manndráp úr móði 
hjá íslendingum og úr þeim allur 
frægðarhugur og hetjuskapur. Nú 
beindist von og vilji þjóðarinnar um 
bjargráð og framfarir í átt hinnar 
nýju þekkingar, sem vísindi nefnd- 
ust, og tækni til að virkja öfl nátt- 
úrunnar og knýja hana til að ryðja 
úr vegi sumum þeim torfærum, sem 
hún hafði skapað aumu mannkyni 
til ills og bölvunar . . . Og Viktoríu 
kipti í kynið. í hvert skipti og hún 
lagði að Aðalsteini, í tilefni um 
kvonfang, fékk hún ætíð sama 
svarið, að vafasamt væri, hvort gift- 
ingar væru uppbyggilegar. Síðan 
sló hann hana af laginu með frétta- 
sögum um framfarir, sem væru að 
gerast alls staðar í heiminum nema 
á Ströndinni, og sýndi henni myndir 
af alls konar verkfærum og vélum, 
sem hann kvað hvern góðan bónda 
í Ameríku eiga að hafa í brúki. 
Fyrst fanst Viktoríu þetta sem hvert 
annað ómerkt hjal, en var ekki ó- 
minnug þess, að Aðalsteinn hafði 
innleitt kalkbrenslu á Ströndina, 



ÁNI GAMLI 


39 


áður en öðrum kom til hugar, að 
nota brunnið grjót og sand, í stað 
kúamykju til að bræða í rifurnar á 
loggatóftunum. Strákurinn gat haft 
eitthvað fyrir sér. Og loks kom að 
því, að Aðalsteinn fékk leyfi og 
gjaldeyri til kaups á prjónavél. 
Varð móður hans sjón svo mjög sögu 
ríkari, að hver nýjungin rak aðra á 
Ánastöðum: prjónavélin, plógur og 
herfi, heyvinnuvélar og síðan sög- 
unarmyllan, sem allir höfðu gott af. 
Aðalsteinn hafði umsjón yfir vélun- 
um og kenndi bræðrum sínum að 
nota þær; og var það ærinn ábætir 
við önnur störf hans. Jafnvel 
Viktoríu varð ljóst, að kona og börn 
hefðu orðið honum þrándur í götu. 
Hann varð piparsveinn fyrir hand- 
leiðslu guðs, en ekki þrákelkni sína, 
eða mislukkað uppeldi- 

III 

Sveini í Sandvík tók í taugarnar, 
að sjá frænda sinn ganga blindandi 
út í Vallavalla-voðann. En það sem 
verður að vera . . . og sjálfur hafði 
hann hreina samvizku . . . Fleirum 
en Sveini ofbauð ofdirfska emigrant- 
ans, en öfunduðu hann þó hálft í 
hvoru af hugrekkinu og að eiga Ána- 
staði að bakhjalli. Og spennandi var 
óvissan. Enginn vissi nema Valla- 
valla-undrin tækju sig upp á ný, né 
í hvaða mynd þau birtust- Þrátt 
fyrir það, eða þess vegna, gengu 
fleiri til verks með Birni en þörf 
var á, þó Sveinn kæmi þar hvergi 
nærri. 

Jón Kapri hafði bygt í klassiskum 
Strandarstíl. Veggirnir voru úr 
köntuðum loggum og rétt nógu háir 
til að rúm kæmust fyrir undir súð- 
inni, upp á lofti. Eins og aðrir, hafði 


hann sparað til glugga og slegið 
hurðirnar tvær saman úr plægðum 
borðvið. Nú var alt þetta á burt. Og 
göptu auðar tóftirnar eins og gerist 
í gamalli hauskúpu. Þakið var lagt 
spæni, sem svo var af sér genginn, 
að það hafði lekið hverjum dropa 
svo árum skipti og þannig valdið 
fúa í lofti og gólfi. Mátti því svo 
heita, að byggja yrði húsið upp að 
nýju, að veggjunum undanskildum. 
En hvorki var hörgull á efni né 
verkamönnum. Um það sá Ána- 
staðahúsfreyjan og skipaði Aðal- 
steini, að hafa þá umsjón með verk- 
inu, að það yrði sér og sínum fremur 
til sóma en skammar. Og fyrr en 
varði risu Vallavellir úr rústunum. 
Einhvers staðar hafði Viktoría upp á 
gamalli en brúklegri eldastó, og 
setti Aðalsteinn hana upp- Síðan og 
ekki sízt var Símonía Ánadóttir 
látin hreinsa og skrobba alt hátt og 
lágt. Og hafði Björn aldrei séð rösk- 
legar gengið til verks. Og áður en 
varði var alt til reiðu. Búhugur hans 
hafði vaxið með hverjum degi og 
hélt fyrir honum vöku síðustu nótt- 
ina á Ánastöðum. Klæddist hann 
snemma og gekk út. En þegar hann 
lítur í áttina til framtíðarheimilisins, 
sér hann bliku á lofti, þó dagur sé 
ekki runninn, og verður ekki um 
sel . . . Nýja húsið hans er brunnið 
til ösku. 

Fleiri en Björn sáu glampann yfir 
Vallavöllum, sérstaklega þeir, sem 
snemma vitjuðu um net sín, og 
hættu þeir við hálfnað verk, og réru 
í land. Fer fréttin um ný Vallavalla- 
undur um Ströndina eins og eldur í 
sinu. Og flýtir sér hver sem betur 
getur í öskuna og þaðan heim að 
Ánastöðum, þar sem alt morar í 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fólki. Þar á meðal eru þeir Frímann 
friðdómari og Hansi Hómópati og 
talast við í einrúmi, þó aðrir ræði 
við alla fremur en hver annan. Rifj- 
ast nú upp margt frá dögum Jóns 
Kapra, og er þess ekki lengi að bíða, 
að nafn Gríms á Grasmýri er á 
hvers manns vörum, þar til Hansi 
hefir lokið erindi sínu við friðdóm- 
arann. „Ekki skal sök borin á sjúkan 
mann með eitt hundrað og fimm 
stiga hita,“ segir hómópatinn svo 
hátt að allir megi heyra. „í gær- 
kvöldi var ég sóttur til Gríms og á 
Grasmýri var ég alla nóttina, og 
veitti ekki af; því svo var sjúkling- 
urinn illa haldinn, að eftir ítrekaðar 
inntökur af akonítum og belladonna, 
sást engin breyting á sjúklingnum. 
Og tók það tvær inntökur af hvoru, 
brýoníum og núx, í fyrstu útþynn- 
ing, að lækka feberinn.“ Við þessa 
yfirlýsing læknisins setur menn 
hljóða. Grímur var úr sökinni og 
bruninn þá ekki af manna völdum. 
Og styrktist sú skoðun við að sjá 
friðdómarann ganga úr hlaði, á 
heimleið. í þetta skipti voru það 
myrkravöldin sem ráðin höfðu á 
Vallavöllum. Og eini maðurinn, sem 
var þeim kunnur, var Áni gamli, 
því hann var skygn- Hann lagði 
eyrun við það sem sagt var, en lagði 
ekki annað til málanna en „nú?“ eða 
„nú!“ Enginn hafði tal af Birni, 
enda lítil von um, að grænn emi- 
grantinn réði gátuna, og var rétt til 
getið. Hann hafði um annað að 
hugsa, þar sem hann sat inni hjá 
Viktoríu og þau gerðu með sér, 
hvernig byrja skyldi á nýjan leik. 
Var Viktoría frumkvöðullinn, en 
þurfti ekki að leggja fast að Birni, 
að hætta ekki við svo búið. Að ráð- 


stefnunni lokinni koma þau út og 
Viktoría gerði eftirfarandi yfirlýs- 
ing í heyranda hljóði: „Nýtt hús 
verður reist á Vallavöllum og á 
minn kostnað fyrst um sinn. Er það 
ekki í neinu gustukaskyni, því ég 
álít Ánastaðabúinu það heill og 
heiður, að fá bónda á næsta lot, sem 
hræðist hvorki menn né drauga. 
Nógur er skógurinn og ætti ekki 
lengi að standa fyrir ykkur, að 
byggja eina loggatóft. Annað efni 
mun ég sjá um, þegar til kemur. 
Senn fer vetur í hönd, og treysti ég 
ykkur til að ganga rösklega til verks 
og hefja það í dag en ekki á morgun. 
Eins og áður mun Aðalsteinn minn 
líta eftir því, en Björn ræður stærð 
hússins og fyrirkomulagi þess. í dag 
hafið þið nóg að starfa við allan 
undirbúning, þó Björn skjótist inn í 
Sandvík. Hann á þangað brýnt er- 
indi, sem ekki má draga á langinn. — 
Er ekki svo, Björn?“ 

„Jú,“ segir Björn og lítur brosandi 
til hennar. „Ég þarf að sækja byssu- 
hólkinn minn. Hér eftir skal enginn 
brennuvargur iðka list sína á Valla- 
völlum, án þess að verða brenni- 
merktur.“ 

Viktoría hvarf inn um dyrnar og 
Björn lagði á stað inn í Sandvík. 
En menn stóðu agndofa yfir dirfsku 
emigrantans. Þó var eitthvað hug- 
hreystandi við, að vita af byssunni 
í höndum Björns, fyrst nú einu sinni 
enn átti að reisa hús á Vallavöllum. 
Skotvopn var nýjung á Ströndinni. 
Og hver vissi nema eigandinn ætti 
silfurkúlu í fórum sínum? . . . 

Björn bjó um sig í gamla fjósinu 
á Vallavöllum og svaf þar á nóttunni 
meðan húsið var í smíðum. Þó kalt 
væri í veðri leið hann ekki við það. 




ÁNI GAMLI 


41 


Viktoría sá um að hann hefði nóg 
að sér; og ekki var maturinn af 
skornum skamti. Mörgum fanst það 
óþörf varfærni, að vakta plássið 
meðan allur efniviður kom beint úr 
grænum skóginum. En Björn sagðist 
ekki ætla að láta illvættir Valla- 
valla brenna fyrir sér fjósið. Svo 
krafðist það viðgerðar og við það 
dundaði hann oft, en lét þá, sem 
laghendari voru og vanari um hús- 
smíðið. Þar vantaði heldur ekkert á 
vinnukrafta, þó enginn verkmann- 
anna vonaðist eftir vinnulaunum. 

Ekki réði klukkan því ætíð, nær 
menn hættu vinnu og átu kvöld- 
verð. Björn þóttist oft verða of seint 
fyrir til þess að fara heim að Ána- 
stöðum í kvöldmat. Fyrst sá Viktoría 
honum fyrir nesti, en svo fór Áni 
gamli að bera í hann matinn, heitan 
af stónni. Fyrsta kastið var karl 
þögull að vanda, en liðkaðist smátt 
og smátt um málbeinið. Því olli 
byssan . . . Var hún hlaðin? . . . 
Höglum eða kúlu? . . . Hvað bar hún 
langt? . . • Var hún til nokkurs í 
myrkri? . . . Björn svaraði spurning- 
unum og ýkti fram úr hófi, en lét 
þess ógetið að í hlaupinu var tvö- 
falt púðurskot, og handfylli af salti 
og baunum. Kvað hann vopnið vera 
furstafallbyssu úr bardaganum við 
Waterloo og væri hún hlaðin renni- 
lóðum, bæri hún þau í allar áttir og 
dræpi alt sem fyrir væri. „Og þetta 
er rekkjunautur minn hér í fjós- 
kofanum.“ 

Við þessar upplýsingar lifnaði yfir 
Ána gamla: „Nú! En hefirðu silfur- 
kúlur?“ 

„Silfurkúlur!“ segir Björn. „Það 
er nú líklega.“ 


„Nú. — Og skotið þeim?“ Og 
Björn þóttist merkja skop í rödd og 
svip Ána gamla, en svo glettið og 
meinlaust að hann hafði gaman af 
og gaf meðfæddri kátínu lausan 
tauminn. „Þú getur nærri. Á íslandi 
hafði ég atvinnu við að hreinsa til á 
bæjum, þar sem reimt var. Lá þar 
fyrir, eins og sagt er —“ 

„Eins og grenjaskytta.“ Nei, Ána 
gamla var ekki alvara. Og Björn 
skellihló. Eftir þetta lét hann glens 
og spaugsyrðin fjúka í tali við karl- 
inn, sem tók því eins og hreinni al- 
vöru, þó Björn þættist viss um, að 
honum var verulega skemt. 

Björn var að eðlisfari laussvæfur 
og hafði nú á sér sérstakan andvara. 
Nótt eina heyrist honum gengið um 
úti fyrir. Hann sprettur upp með 
byssuna og hlustar í dyrunum. Eitt- 
hvað er á ferð milli fjóss og húss- 
Skóhljóð. Og hann hleypir af í átt- 
ina. Næturkyrðin og bergmál skóg- 
anna margfalda kvellinn, líkt og 
stórskotalið væri að verki á Strönd- 
inni. En Björn lætur ekki við svo 
búið standa. Án þess að kveikja ljós 
hleður hann á ný og sparar ekki 
skotfærin. Önnur sprenging. Og 
gengur skothríðin fram undir 
morgun. 

Daginn eftir gengu menn til verks 
eins og ekkert hefði ískorist og mint- 
ust ekki á skothríðina, sem hlaut að 
hafa heyrst langar leiðir. En alvar- 
legir voru þeir á svipinn og þögulli 
en þeir áttu að sér og gáfu Birni oft 
hornauga. Um kvöldið, þegar Áni 
gamli færði honum kvöldmatinn, 
varð Björn að brjóta upp á umtals- 
efninu: „I nótt lét ég selinn hafa 
það.“ 

„Nú.“ 



42 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


„Skaut bæði blýi og silfri.“ 

„Nú? Ekki öðruvísi! Varla mun 
það þó einhlýtt, nema baunir og salt 
fylgi með.“ Víst var Áni gamli að 
gera að gamni sínu, en ekki hló hann 
með Birni. Einhverntíma fyrir löngu 
síðan hafði hann orðið aðskila við 
lífsins allra-meinabót — hláturinn. 
Nú tók hann matarílátin, sem hann 
bar í gömlu sjali, bundnu saman á 
hornunum og fór. Og Birni heyrðist 
hann muldra eitthvað um kirkju á 
Vallavöllum, en skeytti því ekki; 
var farinn að venjast eintali Ána 
gamla, sem ætíð var út í hött, og 
þótti eitt merki þess, að hann væri 
ofviti. 

IV 

Haustið var óvanalega milt. 
Hvorki frost né snjóar fyrr en í 
byrjun desember. Og þá var Björn 
fluttur með konu og börn í nýja 
húsið- Annað átti hann ekki. En 
Sveinn í Sandvík hafði slegið saman 
borð og tvö rúmstæði og Viktoría 
hafði fundið fjóra gamla stóla, í 
stað loggabútanna sem frændurnir 
höfðu sagað til sæta. Og nú hafði 
hún látið setja inn nýja eldastó, sem 
glampaði á eins og feitan hrafn. í 
stað fugguþefsins í gamla húsinu 
lagði ilminn af nýju loggunum. „Hér 
er oss gott að vera,“ sagði Áni gamli, 
sem varð nú daglegur gestur á Valla- 
völlum. Og tók húsbóndinn undir 
með honum. Björn fann að karlinn 
var launkýminn og fékk mætur á 
honum fyrir að halda sér í góðu 
skapi. Hann var uppspretta frétta 
og fróðleiks, og aldrei lá svo illa á 
krökkunum, að hann kæmi þeim 
ekki í gott skap með sögum af hind- 
um og álfum. Maður gleymdi eða 
vandist sóðaskap Ána gamla, við að 


hlýða á hann. Og að hafa hann 
svona að hálfu til húsa, var Birni 
hugarléttir. Þó að hann tryði minstu 
af því, sem hann hafði heyrt um 
þau undur, sem höfðu átt að gerast 
á Vallavöllum, rak hann sjálfan sig 
ekki úr vitni um bruna gamla húss- 
ins. í því sambandi grunaði hann 
Ána gamla um græsku, þó sá grun- 
ur væri með öllu óljós. Og meðan 
karlinn var meira heima hjá sér á 
Vallavöllum en Ánastöðum, hvarf 
allur ótti um yfirvofandi hættu. 
Fyrir kom, að Áni gamli gekk til 
verks með Birni og þó hann legði 
lítið á sig, voru bendingar og ráð 
hans, sem lutu að vinnunni, óvönum 
emigrantanum mikils virði. Þótti 
þetta nýjung og vakti alment umtal 
á Ströndinni. 

Eitt sinn eru þeir að safna þurrum 
við í eldinn. Þá segir Björn: „Ekki 
yrði Vallavalla-draugnum mikið 
fyrir að kveikja í þessu.“ 

„Nú. Varla mun hann reyna það, 
þar sem okkur er báðum að mæta. 
Yfirleitt eru draugar örgustu lyddur, 
sem óttast mundu einbeitni þína og 
hláturmildi- Svo ég nefni ekki mína 
kunnáttu, og stórskotaliðið." Og Ána 
gamla lá við að brosa, en Björn hló 
upphátt . . . 

Líður svo árið og fram á vor, að 
ekkert ber til tíðinda á Ströndinni; 
en í maí hefst timburhvarfið; og er 
það mun víðtækara og tilfinnanlegra 
en öll Vallavalla-undur. Nú var um 
þjófnað að ræða, en allir Strandar- 
menn glæpsamlega ráðvandir. Ef 
hlutur hvarf, utan húss eða innan, 
var gleymsku eða trassaskap um 
kent. Engum kom óráðvendni í hug. 
Og ekki var hægt að skella skuld- 
inni á álfa, sem oft heilluðu hitt og 



ÁNI GAMLI 


43 


þetta, heima á íslandi. Því á allri 
Ströndinni fanst ekki steinn, mann- 
hæðarhár. Og þó draugar hafi, frá 
fyrstu tíð, verið illa ræmdir, hafa 
þeir aldrei verið sakaðir um stór- 
þjófnað. En ekki átti sá bóndi timb- 
urhlaða við mylluna, að hann sakn- 
aði ekki álitlegra borða úr honum 
og stundum daglega. Og komu Ána- 
staðabræður verst út úr tapinu; 
enda þar af mestu að taka. í fyrstu 
olli þetta fjöri í samræðum. En 
þegar það ágerðist, og menn neydd- 
ust til að fella grun hver á annan, 
fór af gamanið. Og mátti svo heita, 
að hver og einn gerðist njósnari, 
hver heimsókn þjófaleit. En hvergi 
fanst fjalarstúfur af þeim borðvið, 
sem stolið var; og þótti ekki ein- 
leikið. í sjálfu sér var það ekki tapið, 
sem gerði menn æsta og arga, heldur 
það, að vita þjóf fara sínu fram í 
glæpsamlega ráðvöndu mannfélagi; 
eða eitthvað annað verra . . . Hvað 
varð af þýfinu? . . . Og menn söfn- 
uðust heim að Ánastöðum til skrafs 
og ráðagerða. Að vanda hugsaði 
Viktoría ein fyrir alla og skipaði 
fyrir. Setja skyldi tvo vökumenn 
við mylluna og skipta um þá eftir 
samkomulagi. En þegar til kom gaf 
enginn sig fram og menn komu sér 
saman um, að tapið væri smámunir 
i samanburði við það, að leggja á 
sig vökur um nætur og vinnu á 
daginn. Viktoría sagði, að hér væri 
ekki um tapið eitt að ræða, heldur 
bæri nauðsyn til að koma þjófnum 
í höndur réttvísinnar. Og samþykti 
Frímann friðdómari þetta, en aðrir 
ekki. Þá stendur Sveinn í Sandvík 
upp, með pontuna í hendinni: „Hér 
hafa allir mikið til síns máls, en ég 
hygg, að fákænir almúgamenn komi 


að litlu gagni móti þeim huldu 
öflum, sem nema borðvið á brott, 
svo enginn veit hvort hann sekkur 
eða verður uppnuminn. Það er mín 
meining, að Áni á Ánastöðum sé 
eini maðurinn hér á Ströndinni, sem 
fær er til að taka að sér mylluvakt- 
ina.“ Við orð Sveins lifnaði yfir 
mönnum og hann fékk sér í nefið. 

Næstu nótt byrjaði Áni gamli 
vökuembættið, en lauk því að 
morgni. Sagði hann ekki sínar farir 
sléttar. Hafði horft á fjögur forláta 
borð, úr einum Ánastaðastaflanum, 
hafin á loft, eins og af sjálfu sér, og 
hverfa út í geiminn. Með það sagði 
hann af sér. 

Timburhvarfið hélt áfram, og þó 
daglegt tap bændanna næmi litlu, 
dró það sig saman. Og hefði ekki 
heyskapur farið í hönd, mundu 
menn hafa reynt að flytja borðvið- 
inn heim til sín, þó sá flutningur 
hefði áður beðið vetrarins og sleða- 
færis- Að sumrinu varð slíkt ekki 
tekið í mál sökum heyanna. Utan 
þess átti að eins einstaka maður 
tvíhjólaða kerru, og einu fjórhjól- 
aðir vagnar á Ströndinni voru á 
Eyrinni og á Ánastöðum, sinn á 
hvorum bæ, og ófánanlegir frá hey- 
skapnum. Allflestir drógu heysát- 
urnar í bandi, á uxa, og aðeins spöl- 
korn þangað sem því var stakkað á 
enginu . . . Hayskapurinn gekk fyrir 
öllu öðru, hvað sem hvarfi timburs- 
ins eða uppstigning þess leið. 

Björn var einn af fáum, sem ekki 
beið tjón af timburhvarfinu. Hann 
átti engin flutningstæki til logga- 
dráttar, en vann að sögun og öðru 
með Ánastaðabræðrum. Ekki töfðu 
hann málamerkin, því beljurnar 
voru bara tvær. Skrauta, gjöf frá 



44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Sveini í Sandvík, og Krít, frá Vik- 
toríu á Ánastöðum. Og sá Áni gamli 
um, að þær væru í réttinni á mjalta- 
tíma, ef Björn var ekki við. Og ekki 
varð húsfreyjunni mikið fyrir að 
tutla úr þeim dropann. Birni hefði 
því átt að standa á sama, þó hvert 
borð hyrfi jafnótt og það var sagað. 
En það var nú eitthvað annað. 
Fyrst og fremst lagði hann ekkert 
upp úr sögusögn Ána gamla um 
uppstigning fjalanna, en grunaði 
hann um að vera valdur að skandal- 
anum. í öðru lagi, var honum orðið 
svo hlýtt til gamla mannsins, að 
honum hraus hugur við þeirri til- 
hugsun, að Áni gamli fyndist sekur 
um þjófnað og dæmdist í steininn. 
Því reyndi hann með öllu móti, að 
komast að sannleikanum, og gerði 
sér margt ómakið, í leit að þýfinu. 
Ekki tókst honum betur, þegar hann 
ætlaði sér að veiða eitthvað upp úr 
Ána gamla, hvort sem hann talaði í 
spaugi eða alvöru. 

„Einhvern tíma kemst upp um 
þjófinn,“ segir Björn, „og hann verð- 
ur settur í svartholið.“ 

„Nú? Hvergi getur þess í sögunni, 
að draugar eða aðrar andlegar verur 
hafi sætt tukthúsvist, jafnvel á 
heimsins mestu draugaöld-“ 

„Við skulum nú tala um þetta í 
alvöru,“ segir Björn. „Við erum of 
skynsamir til þess, að trúa drauga- 
sögum.“ 

„Nú? Þær eru þó ekki ótrúlegri en 
mörg ein biblíusagan, sem þú munt 
varla dirfast að véfengja." 

Björn lét sem hann heyrði ekki, 
en horfði fast framan í Ána gamla: 
„Hvernig heldurðu mér yrði við, ef 
bezti vinur minn lenti í fangelsi?“ 


Við þetta setti Ána gamla hljóðan 
og hann rölti á burt. 

Birni var áhugamál að verða fyrst- 
ur til að finna timbrið. Væri Áni 
gamli í sökinni, ásetti hann sér að 
gera sitt til, að karlinn kæmist ekki 
undir mannahendur. En ekki fann 
hann það fyrr en um haustið, og þá 
af tilviljun. 

Vestast í landareign Ánastaða var 
auð flesja, þar sem hvorki óx gras 
né skógur sökum seltu í jarðvegin- 
um. Þar stóð sögunarmyllan og ekki 
að ástæðulausu. Fyrst var landið ó- 
nýtt til annara afnota; í annað stað 
var spölur til skógar á allar hliðar, 
og því lítil eldshætta, þó kviknaði í 
skóginum. 

I baklotinu tók við kviksyndisfen, 
þar sem gloppur í fljótandi gras- 
rótina mynduðu smátjarnir. Út í 
feninu var svonefndur Villóhólmi, 
vaxinn pílviði og brösum. í hólm- 
anum verptu andir; og að haustinu 
skaut Björn sér í matinn á pollun- 
um. Á einum þeim veiðitúr tók hann 
eftir slóðum yfir kviksyndið, út í 
hólmann. Hann hafði heyrt sagt, að 
grassvörðurinn væri víða mann- 
gengur, þó hann væri ekki fær naut- 
gripum, og gerðist nú svo forvitinn, 
að hann þræðir eina slóðina yfir 
fenið. Þar tekur við mjór stígur gegn 
um brösin inn í miðjan hólmann og 
finnur hann þar álitlegan hlaða af 
borðvið. Og við þá sjón missir Björn 
allan áhuga fyrir andaveiðum. 

Hvað átti hann nú til bragðs að 
taka? Um það hugsaði hann á heim- 
leiðinni, og afréð loks, að bera spurn- 
inguna undir Viktoríu, því enginn 
gat lengur efast um hver timbur- 
þjófurinn var, en Björn síztur 
manna til þess að koma Ána gamla 



ÁNI GAMLI 


45 


í bölvun. Og þótti honum líklegt að 
Viktoría sæi ráð til að hylma yfir 
afbrot manns síns. En sú von brást. 
Eftir að hlýða á frásögn Björns um 
timburhvarfið og Vallavalla-undrin 
frá fyrstu tíð, sat Viktoría eins og 
storknað réttlætislíkan og sá hann 
ekki varir hennar bærast, þegar hún 
kvað upp dóminn: „Hér tekur rétt- 
vísin við, og mál til komið- Og stend- 
ur þér næst að kæra Ána fyrir Frí- 
manni friðdómara.“ 

Við þessar undirtektir féll Birni 
allur ketill í eld. Hann skorti bæði 
orð og hug til að bera í bætifláka 
fyrir Ána gamla og segir í hugsunar- 
leysi: „Ég skal gera það á morgun 
eða hinn daginn.“ Svo kvaddi hann 
Viktoríu og hugnaðist ögn við hand- 
tak hennar. Það var jafn hlýtt og 
þétt sem fyrr. 

Honum var þungt í skapi, og ó- 
hugsanlegt að bera Frímanni frétt- 
irnar án þess að hafa fyrst tal af 
Ána gamla og segja honum hvernig 
sakir stóðu. Oft hafði hann fundið 
sárt til einstæðingsskapar gamla 
mannsins, en aldrei eins og nú. Og 
kæmi óhlýðni við skipanir Viktoríu, 
á Ströndinni, til mála, mundi Björn 
hafa þverneitað, að klaga mann 
hennar. í stað þess bað hann um 
eins til tveggja daga frest. En þegar 
heim kom, beið þar sökudólgurinn 
og fitjaði ótilkvaddur upp á sam- 
talinu, sem Björn bar kvíðboga 
fyrir: 

„Jæja, vinur,“ segir Áni gamli, 
„loks hefir þú fengið sannanir fyrir 
því, sem þig hefir lengi grunað. Og 
þú fórst til Viktoríu minnar til 
skrafs og ráðagerða." 

„Ég hélt hún mundi sjá ráð til að 
bjarga þér frá betrunarhúsinu,“ 


segir Björn daufur í bragði, og kom 
ekki á óvart, að Áni gamli vissi 
hvernig komið var. 

„Þar fórst þú feilt. Þú áttir að 
koma til mín, fyrst þér finst ég vera 
verður velvilja þíns og varnar. Rétt 
er það, að Viktoría mín er eina 
manneskjan, sem getur bjargað mér, 
eins og þú orðar það. En þú þekkir 
ekki á hana eins og ég. Og ég sé 
það á þér, að þú hefir fengið daufar 
undirtektir viðvíkjandi björguninni. 
Betur má, ef duga skal, Björn minn, 
og mun ekki af veita minni kunn- 
áttu.“ Og glettnin skein út úr Ána 
gamla eins og þegar bezt lá á hon- 
um . . • Hafði hann týnt allri alvöru- 
og ábyrgðartilfinning jafnframt 
hlátrinum? Björn átti ekki orð í eigu 
sinni, en hafði aldrei heyrt Ána 
gamla liðugra um málbeinið. 

„Hlustaðu nú á mig og taktu vel 
eftir. Öll mín strákapör framdi ég í 
þjónustu kirkju og rétttrúnaðar. 
Fyrst ætlaðist ég til, að Vallavalla- 
lotið yrði kirkjujörð og um leið 
kirkjustaður, og varð að halda því 
'í eyði þar til kirkjan væri reist. 
Það tókst mér, unz þú komst og 
gerðir babb í bátinn. Einbeitni þín, 
heilbrigð skynsemi og gæði í minn 
garð, þrátt fyrir illan grun á mér, 
reyndist kunnáttu minni ofurefli. 
Ég tala nú ekki um glaðlyndið og 
gamansemina. En ég gafst ekki upp 
og tók að safna efnivið, í von um að 
einhver gæfi blett undir guðs heilaga 
hús. Og svo varzt þú til að koma 
öllu upp um mig.“ 

„Og ég hélt þú værir ekki trúaðri 
á biblíuna en þjóðsögurnar,“ segir 
Bjöm. 

„Rétt er það. Og ekki hefði ég 
brunnið af áhuga fyrir kirkju hér á 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ströndinni, nema fyrir von um, að 
séra Símon eða annar prestur settist 
hér að. Þá sjaldan presturinn kemur, 
er eins og opnist fyrir mér nýr 
heimur. Ég á ekki við himnaríki, 
sem hann ræðir um í stólnum. Þó 
ég sitji undir þeim ræðum hans, 
heyri ég ekki eitt einasta orð af þeim 
vaðli. En um leið og hann er kominn 
út úr messunni, er hann uppspretta 
fróðleiks og mannvizku. Og fyrir að 
ræða við mig tímunum saman um 
veraldleg efni, hefi ég launað hon- 
um með því að búa börn undir ferm- 
ingu og vinna að því, að kirkja risi 
prestinum og drottni til dýrðar.“ Og 
Áni gamli glotti og andvarpaði, en 
hélt svo áfram: „Þetta er nauðsyn- 
legt að þú skiljir, þegar þú kærir 
mig fyrir friðdómaranum. Hann ger- 
ir sig ekki ánægðan með vitnisburð 
og sannanir, ef ekki finst mótíf- Ég 
kendi honum það. Veiztu hvað mótíf 
er, Björn minn?“ 

„Já, ég hefði nú sagt það.“ Björn 
mintist orða Sveins í Sandvík og 
brosti. Þetta samtal, sem byrjaði í 
mestu alvöru, var að verða spaugi- 
legt. „Svo þú vilt gera þitt til, að 
verða dæmdur í steininn.“ 

„Það er nú alt undir þér komið,“ 
segir Áni gamli. 

„Ekki slyppir þú við yfirheyrzlu 
og hegning, þó ég yrði ekki til að 
kæra þig.“ 

„Nei, en ég get valið um, hvort ég 
gisti fangahúsið eða vitlausraspítal- 
ann. Þú sérð það sjálfur, Björn minn, 
að öll framkoma mín, mótíf og 
glæpir benda á vitfirring. Og þá 
spillir ekki klæðaburðurinn fyrir. 
Með vottorð frá Hansa hómópata 
gætum við leikandi látið Frímann 


dæma mig bandvitlausan, og senda 
mig til Selkirk." 

„Vildir þú það heldur?“ spyr 
Björn. 

„Nei, ég bið guð almáttugan að 
forða mér frá því. Enda væru það 
þau einu afdrif mín, sem Viktoría 
liði ekki. Hún er, nefnilega, viss um, 
að brjálsemi sé ættgeng. Svo þú 
getur því nærri, hvernig svo fram- 
sýnni konu litist, að sjá fram á víð- 
tækt brjálæði í börnum, barna- og 
barna-barnabörnum sínum. Hún 
mundi leggja sig alla fram til þess, 
að verja Ánastaði slíkri smán sem 
vitfirring fylgir og ógæfunni, sem 
þar af leiðir.“ 

Björn átti nóg með að fylgjast með 
málafærslu Ána gamla og áleit ráð- 
legast að hlýða á mál hans til enda. 

„Það er undir þér komið hvort ég 
fer í fangelsi, því í vitlausra spítal- 
ann fer ég aldrei og læt ekki dæma 
mig brjálaðan af dómstólunum. En 
þú mátt gera það, Björn minn, en 
fullvissa fyrst Viktoríu mína um, 
að ekki sé viðlit, að mér sé hegnt 
með öðru en því, að senda mig til 
Selkirk, þ. e- a. s. ef þú vilt lofa 
mér að hýrast hjá þér, það sem ég 
á eftir ólifað; og láta Viktoríu skilja 
það á þér, og að þú sért viljugur til 
að bera ábyrgð á gjörðum mínum 
framvegis.“ 

Það tók Björn tímakorn að átta 
sig. Hann hafði virt Ána gamla fyrir 
sér, meðan hann talaði, án þess að 
fá vissu fyrir því, að hve miklu 
leyti karlinum var gaman eða al- 
vara. Eitt var þó víst. Vist á vit- 
lausra-spítala var Ána gamla ekkert 
spaugsefni. Og nú stóð hann hljóður 
og alvarlegur og horfði á Björn, 
sem las aðeins einmanaskap og þög- 



ÁNI GAMLI 


47 


ula bæn í svip hans. Og án þess að 
hugsa sig um, greip hann í hönd 
einstæðingsins: „Alt guð velkomið, 
vinur.“ Og augu gamla mannsins 
flutu í tárum, sem brutust eftir 
hrukkunum gegn um grómið, niður 
kinnarnar. Þar með vistaðist hann 
fyrir fult og alt á Vallavöllum. 

V 

Það var eftir messu að Viktoría á 
Ánastöðum bað sér hljóðs. Sagði hún 
það hafa verið haft í hámælum alt 
sumarið, að menn þóttust hafa tap- 
að söguðu timbri, sem þeir áttu við 
mylluna, og þar sem myllustæðið 
væri á landareign Ánastaða, væri 
sanngjarnt að Ánastaðabúið bætti 
þeim skaðann. Hún bað þá, sem hér 
áttu hlut að máli, gefa sér skrif- 
lega reikninga fyrir tapinu og kvaðst 
mundi borga í beinhörðum pening- 
um; en hvatti þá jafnfarmt til að 
sækja alt sagað timbur þeirra og 
flytja heim á fyrstu snjóum. Þótti 
þetta vel mælt og viturlega, sem 
vænta mátti. 

Alt til þessa hafði enginn fundið 
til húsþrengsla við að lofa Ána 
gamla að liggja inni. En nú var 
Björn að bæta við bæjarhúsin, karls- 
ins vegna, og réði tvo laghendustu 
mennina á Ströndinni til smíðanna, 
og annar þeirra sagður sigldur 
snikkari. Þótti þetta sæta tíðindum, 
þegar það spurðist, að smiðirnir 
væru ráðnir upp á viss daglaun, sem 
borguð yrðu út í hönd. Og eftir því 
sem verkinu miðaði áfram, sást það 
æ betur, að Björn hafði takmarka- 


laust lánstraust. En þó tók af skarið, 
þegar Grasmýrarhjónin fluttu í burt, 
sökum heilsuleysis Gríms, og Björn 
keypti landið og búið eins og það 
lagði sig. Engum duldist hver lánar- 
drottinn hans var og að Viktoría 
bar meira en lítið traust til Valla- 
valla-bóndans, sem þannig óx í áliti 
almennings. 

Svo vel gengu smiðirnir frá verki, 
að bústaður sá sem Björn lét þá 
byggja Ána gamla, var ætíð nefndur 
stofan á Vallavöllum. Hafði snikk- 
arinn smíðað stóran bókaskáp. 
í hann gat Áni gamli raðað bókum 
sínum og blöðum eftir vild — í 
fyrsta skipti á æfinni; og þótti mikils 
um vert. Öðrum lúxus gaf hann í 
fyrstu lítinn gaum. Rúmstæðið ó- 
þarft, og þá ekki síður klæðaskápur- 
inn. Jú, þægilegt var að sitja á stóln- 
um undir glugganum og láta bókina, 
sem hann las, hvíla á borðinu. Og 
hinn stóllinn kæmi sér vel, ef séra 
Símon bæri að garði. Aftur á móti 
var þvottastandurinn með stóru 
vaskafati og fullri vatnskönnu bara 
glys. Þó hvíldi hann augun frá 
lestrinum, á bláu rósaflensinu. Það 
skar sig svo vel úr hvítum leirnum. 
En lengi stóð kannan full, áður en 
hann notaði innihaldið. Og oft 
skoðaði hann fötin, sem héngu í 
klæðaskápnum, áður en hann klædd- 
ist þeim. Þó kom sú tíð, að Áni gamli 
sást þveginn og greiddur, með klippt 
hár og skegg og þokkalega til fara. 
En til þess að verða þeirrar sýnar að- 
njótandi varð maður að heimsækja 
hann á Vallavöllum. Út fyrir landar- 
eign Björns fór hann aldrei. 



ÁRNI G. EYLANDS: 


Guð og Göngu-Hrólfur 

1. Ég kynntist snemma Guði og Göngu-Hrólfi, 
þau gömlu kynni man ég fullvel enn, 

er lék ég barn að legg og skel á gólfi, 
en lið á báðar hendur, kristnir menn, 
og prófastur í pontufræða-hólfi 
við prédikun að glíma, er átti senn 
til messuhalds að kveðja kotalýðinn 
í kirkjunni, ef leyfði vetrartíðin. 

2. Á föstunni var alltaf lesinn lestur 
og líka sungið, það var stórum best, 
er ég var þá, að sið, við setið festur 

við sönginn minnst ég hræddist Drottins prest. 
Mér þótti hann stundum vera á vondu frestur, 
að varast eins og hrút og slægan hest, 
og reyndist löngum varinn vera góður 
að vera í návist kennimannsins hljóður. 

3. En svo kom eitt sinn bylur á björtum degi, 
í barnsins huga alger þögn og frost, 

ég hygg að læknar nú af sannleik segi 
að sál mín kunni að hafa fengið lost. 

En prófasturinn veit ég vissi eigi 
það vandamál að éta þurran ost 
við þorsta einn í eyðimerkurhrauni 
og erfið þökk að segja: Drottinn launi. 

4. Hann mælti: „Hér er mál að stöðva leiki 
því muna skal að synd er víða á ferð, 
og jafnvel Satan sumstaðar á kreiki, 
það sjá of fáir alla hans vélagerð, 

og því er ráð að æskan söðli eyki 
í umsjá minni og læri að bera sverð 



GUÐ OG GÖNGU-HRÓLFUR 


49 


að verjast solli og sukki í þessum heimi 
og sjálfsagt best ég undir henni teymi“. 


5. í hendur fékk ég Klavenesar-kverið, 
með kafla úr sálmi á dag, í ofan á lag, 
mér fannst í ætt þar sumt við súra smjerið 
og sannarlega illa skipt um hag. 

Ég hygg á Þorra þetta hafi verið, 
og það var sleðafæri sérhvern dag, 
en presti var ei gefið neitt um gleði, 
hjá Guði í Himnaríki er enginn sleði. 


6. Svo stríddi ég við Guð og góða siði 
í gamla bænum, þar var alltaf kalt, 
mín litla sál var þó á eilífu iði, 
við eldisfóðrið góða hún hálfgert svalt, 
mér bestu sálmar urðu að litlu liði, 
mig langaði í meira krydd og salt, 
að lokum tók ég fanga og fengs að leita 
til Fjósa-Bjarna, svo nam maður heita. 


7. Á kvöldin er hann tróð í töðu meisa 
og taldi viskarnar í kýr og naut, 
úr föstu stáli var hann lengi að leysa 
og laga til, er hríð um torfið þaut, 
í geilinni var farin furðureisa, 
ég fræðslu um lönd og álfur víða hlaut, 
er Egill, Þórólfur og Þórður Hreða 
var þar á ferð, er Bjarni tók að kveða. 


8. Á meis ég sat í myrkrinu og hlýddi 
á máttug orð og þungan rímnaklið, 
ég tók að greina að fleira þyrfti og þýddi 
í þessum heimi en bæn að presta sið, 
og að það manninn mest að lokum prýddi 
og minning bjartri veitti líf og grið: 
í stærstu raun að níðast ekki á neinu, 
að nenna að halda merki sínu hreinu. 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


9. 1 Bólu-Hjálmars gnípu-glæstu ljóðum 
um Göngu-Hrólf og annað kappaval, 
ég laut að málsins miklu töfrasjóðum 
og menntaðist við dýrlegt háttatal. 

Ég var ei lengur einn á eyðislóðum, 
né útlagi frá því er koma skal. 

Sem barn ég fann það meira en skyn mitt skildi 
að skylda lífs míns var í fullu gildi. 


10. Þó nú sé löngu Fjósa-Bjarni farinn 
og flest um breytt sem áður hét og var, 
í kveldsetunni títt við eld og arinn 
mín aftur vitja þessar minningar. 

Ég aldrei varð til prests né biskups barinn, 
en byrðar hóf og ruddi götur þar, 
sem mér fannst þörfin brýn í stríði að standa 
þó starfið byði þraut og nokkurn vanda. 


11. Á löngum vegi lærði ég að meta 
til líks að öllu sálma og rímnaljóð. 

Að reyna Hallgríms píslarför að feta 
og fara Hjálmars kröppu, grýttu slóð, 
það verður flestum örðug æfigeta 
en öllum skóli er virða land og þjóð. 

Að heyra og skilja stef og stuðlaföllin, 
er stórt, á borð við Guðspjöllin og fjöllin. 


12. Því fæ ég ennþá glaðst með Göngu-Hrólfi 
er gramur situr vitran Dulcifal 
og sungið helgi-söngva á kirkjugólfi 
með sömu gleði, nær sem vera skal. 

Er nálgast fer að hringi klukkur kólfi 
að kumli mínu norður í Hjaltadal, 
ég þakka loks hvað lærði ég hjá presti, 
en langtum mest hvað Bjarni gaf í nesti. 



DR. STEFÁN EINARSSON: 


Einar Jónsson á Staka-Hjalla 

Fyrsta verkamannaskáld á Auslurlandi eða íslandi. 


Fyrir og um miðja 19. öld virðist 
hafa verið töluverð aukning nýbýla 
á Austurlandi ef ráða má eitthvað 
um aðrar sveitir af því sem gerðist í 
Breiðdal á þeim árum. Þessi vöxtur 
færðist enn í auka allt þar til Vestur- 
ferðir hófust um 1870; þá tók fyrir 
hann- 

í þessu nýbýlaflóði árið 1844 
byggir Einar nokkur Jónsson ný- 
býli á Hjalla eða Staka-Hjalla uppi 
í fjalli austur frá Kóreksstöðum í 
Hjaltastaðaþinghá, og bjó þar fyrst 
sem einsetumaður í tvö ár, þá með 
ráðskonum tveim, unz hann bætti 
ráð sitt og kvæntist, en það var um 
miðja öldina, 1850. 

Einar á Hjalla (eða Staka-Hjalla) 
eins og hann sjálfur og aðrir köll- 
uðu hann, var fæddur 7. maí 1802 á 
Varmavatnshólum í Öxnadal, sveit- 
ungi Jónasar Hallgrímssonar. Ekki 
er mér kunnugt um vistir hans nema 
það, að hann er tvítugur vinnu- 
maður(?) á Flugumýri í Skagafirði 
og flytzt þaðan einn síns liðs vorið 
1823 að Skeggjastöðum á Jökuldal. 
Þar er hann fyrst vinnumaður 
eystra, en síðan er getið vistar hans 
á Aðalbóli og þaðan flytur hann 
árið 1826 að Kóreksstöðum í Hjalta- 
staðaþinghá. Ef til vill hefur hann 
verið vinnumaður á Kóreksstöðum 
þau átta ár, áður en hann fór að 
búa á Hjalla. En kominn var hann 


að Hjalla sex árum áður en hann 
kvæntist konu sinni Ingibjörgu Þor- 
leifsdóttur frá Hrjót í Hjaltastaða- 
þinghá. Foreldrar hennar voru Þor- 
leifur Arnfinnsson bóndi á Hrjót og 
miðkona hans Ingibjörg Jóhannes- 
dóttir. Heyrt hef ég óljósar sagnir 
um það, að Ingibjörg Jóhannes- 
dóttir hafi verið fædd um það bil 
sem Einar kom austur á land 1823 
og hafi hann er hann sá hana, sagt 
að þar væri konuefni sitt. Mælt er 
og að Þorgeirsboli hafi fylgt Þor- 
leifi á Hrjót og afkomendum hans 
vegna þess að fyrsta kona hans var 
dóttir Galdra-Geira, þess er vakti 
upp Þorgeirsbola. En það er önnur 
saga. Þau hjónin Einar og Ingibjörg 
bjuggu á Hjalla tíu ár og eignuðust 
fjögur börn Sigurð (f. 1850), Þórunni 
Inghildi (1851), Þorleif (1853) og 
Jóhannes Lárus (1859). Sjálfur dó 
Einar á Hjalla 21. ágúst 1860, þá 
talinn 58 ára. Eftir það mun Hjalli 
hafa lagzt í eyði. Ekki er mér kunn- 
ugt um afkomendur Einars nema 
tvo sonu Sigurðar: Þorvald, sem býr 
í Reykjavík, og Einar í Winnipeg. 
Því miður hef ég ekki náð til þeirra, 
en hef allan minn fróðleik um æfi 
Einars á Hjalla frá Halldóri Stefáns- 
syni, fyrrverandi alþingismanni 
Norðmýlinga. 

Á þeim árum, sem Einar á Hjalla 
var í Hjaltastaðaþinghá, var prestur 



52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


á Hjaltastað sr. Jón Guðmunds- 
son 1827—’56 en sonur hans 
Stefán Jónsson aðstoðarprestur 1844 
til 1855. Hefur annarhvor þeirra 
feðga gift Einar á Hjalla. Þeir feðgar 
voru báðir skáldmæltir og hafa haft 
gaman af að kveðast á við Einar, 
eða koma honum til að yrkja- Sr. 
Jón var fæddur á Saurbæ í Eyja- 
firði, en faðir hans, Guðmundur 
Jónsson var bróðir Benedikts Jóns- 
sonar yfirdómara Gröndal. Grön- 
dal tók Jón bróðurson sinn að sér 
og setti hann til mennta í Reykja- 
víkurskóla (1803—’04) og Bessastaða- 
skóla, en þaðan útskrifaðist hann 
1809. Haustið 1810 kól Jón svo á 
fótum á Holtavörðuheiði, að höggva 
varð af honum allar tær. Hann 
varð fyrst djákni á Grenjaðarstað, 
þá prestur á Skeggjastað 1816 og 
fékk loks Hjaltastað 1827, flutti 
þangað árið eftir og sat þar unz 
hann lét af prestsskap 1856, en hann 
dó tíu árum síðar. Séra Jón var 
fjörugur og mikill fyrir sér ungur 
en stilltist með aldri, var karlmenni 
og glímumaður, söngmaður góður, 
vel gáfaður og skáld gott. Kona hans 
var Margrét Stefánsdóttir, en börn 
þeirra Stefán, fyrst aðstoðarprestur 
hjá föður sínum 1844—’55 en síðast 
prestur á Kolfreyjustað; Anna hét 
dóttir sr. Jóns, hana átti Björn 
Björnsson á Bóndastöðum, hann 
ljóðaði líka á Einar á Hjalla. 

Eins og Egill Skalla-Grímsson 
hefur Einar haft gaman af að lýsa 
sjálfum sér. Hér er sjálfslýsing hans 
og í nokkur mannjöfnuður við sr. 
Jón á Hjaltastað. (Lbs. 2133, 4to): 

Lýsing mína ljóta má 

lýður allur skilja 


hún til svona hljóðar þá 
hlýði þeir sem vilja. 

Heldur er eg höfuðsmár 
um höku og vanga loðinn 
svart á kolli hef eg hár 
hvergi búkur snoðinn. 

Nefið hef eg nærri slétt 
og nauðalítið enni. 

Ásýndin er afargrett 
ef eg manninn kenni. 

Hálsinn stuttur hakan smá 
heldur brúnasíður 
munnurinn, ef menn að gá, 
mátulega víður. 

Eyrun kallast ekki stór 
að því skapi fótur 
armalangur læramjór 
lítt á fæti skjótur. 

Augun eru ekki stór 
ef aðgætir mengi 
herðalotinn mittismjór 
maður var eg lengi. 

Mínum fyrri árum á 
eg var kringluleitur, 
nú mun ekki neinn það sjá 
nema eg sé feitur. 

Blóð á vörum var mér þá 
víða hörundshvítur 
en nú sem spjör er eg að sjá 
eða tjöruskítur. 

Ekki er von að vífin björt 
vilji slíka kalla 
öðrum betra er brúðum ört 
brögnum sér að halla- 



EINAR JÓNSSON Á STAKA-HJALLA 


53 


[Hér vantar í] 
eg þumlunga játa mig 
jafan séra Jóni. 

Lunderninu lítt eg kann 
lýsa í þessu letri 
ör og frár er eins og hann, 
ekki er sagan betri. 

Ókostirnir eru til 
á þeim læt eg bera 
líka dyggðum leyna vil 
litlar munu vera. 

Þegar vikt eg vatt mér á 
vafinn lörfum þungum 
tíðast móti tók eg þá 
tvennum sjö fjórðungum. 

Ofur smátt eg aflið fékk 
hjá aðalforsjóninni 
á neðri miðjum bý eg bekk 
beint að skynseminni. 

Suðra bátinn fékk eg fermt 
fimmtudags að nóni 
æði mikið er þó hermt 
eftir séra Jóni. 

Við þessa sjálfslýsingu mætti bæta 
stöku, er Einar orti einhverju sinni, 
er honum var boðið í brúðkaup. 
(Lbs. 2133, 4to); 

Áður veizlum var eg í 
veittist lof í eyra, 
en nú vill enginn út um bý 
Einar sjá né heyra. 

Einna skemmtilegastar eru þó 
vísur þær er hann hefur ort um 
sjálfan sig og Staka-Hjalla. í einni 
getur hann þess að hann sé enn 
ókvæntur: 


Berhöfðaður burt eg fer 
brúður engin fylgir mér 
heim á Staka-Hjalla. 

Sælan blund eg sofna þó 
sé þar engin klæða Nó 
sem geymir Gróttu salla. 

Þegar líður ár frá eitt 
öllu verður þessu breytt 
koma mun þá kona. 

Hvað hún heitir, hver hún er, 
hvorugt má eg segja þér. 

Samt gengur það svona. 

Ef Einar hefur ort þetta þegar 
hann fór fyrst (1844) að Hjalla þá 
hefur áætlun hans breyzt úr því 
konan kom ekki fyrr en 1850. En ef 
allt stemmir ætti hann að hafa ort 
þetta 1849, ári fyrr. Vísurnar eru í 
Lbs. 2133, 4to. 

Svo koma þrjú kvæði ort á ný- 
býlinu, einna bezt og merkust þess 
sem hann hefur ort. Þetta er undir 
Hrakfallabálkslagi (eða Stabat 
Mater): 

Stend eg einn á Staka-Hjalla 
stórviðrin mér þar ei falla 
verða tíðum verkin smá- 
Mínar ær eg má við lalla 
margt er erfitt upp til fjalla 
reynslan kennir rétt að sjá. 

Á eg sautján ær með lömbum, 
efst mitt upp á fjallakömbum 
kúra þær tvær þó lamblausar, 
fjóra sauði og sex gemlinga 
söðlaljónið kostaringa 
skil eg frá því skuldirnar. 

Hér við má bæta því að ærnar 
heita: 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Skessa, Brúða, Læða, Löng, 
Lyrfa, Dúða, Grýla, 

Torfa, Lúða, Buxa, Böng, 

Bílda, Kúða, Ríla. 

Og vantar þó enn tvær upp á 
töluna, kannske þær sem „lamb- 
lausar lúra.“ 

Annað stórkvæðið þó stutt sé 
hljóðar svo: 

Stendur á Staka-Hjalla 
strákur með lítið vit, 
hann lýgi hatar alla, 
hræsni og lendabit, 
hvergi vill hirðir veiga 
hlutskifti með þeim eiga 
burt því eg frá þeim flyt. 

Og hið þriðja: 

Áður fyrri einn eg var 
eins og fugl á kvisti 
oft og tíðum ekki par 
eftir meyjum þyrsti. 

Þögul njóla þótti góð 
þankaflugi mínu 
en barnagælur brek og hljóð 
byrla mér nú pínu. 

Þessi kvæði öll eru í Lbs. 2219, 8vo. 
Þar í er líka bæn móti óþurkum og 
má geta nærri hve vel hún hefur 
stundum komið sér: 

Heyrðu jöfur himnaranns 
hvers eg núna beiði 
í frægu nafni frelsarans 
frá mér ama greiði. 

Sendu Drottinn sunnanvind 
svo mér hrelldum líki 
þrálát jafnan þokusynd 
þessi í burtu víki. 


Tæplega hefur þokan verið óal- 
gengari við einyrkjann hálfa leið 
uppi í fjalli en hún hefur verið 
við Útsveitarmenn á láglendinu. 

Líklegt mætti þykja að einyrkinn 
á Hjalla hefði brugðið sér á Seyðis- 
fjörð í kaupstað eftir að verzlun 
var þar löggilt árið 1842, rétt áður 
en hann hóf búskap. En engin vitni 
bera ljóð hans um það. Hins vegar 
hefur hann kveðið „Lambskinns- 
vísur“ við Folmer Nielsen verzlun- 
armann á Vopnafirði 1826—’33. Má 
af þeim sjá, að hann hefur ætlað 
sér fullt verð fyrir skinnin, en vís- 
urnar eru svo: 

Skildinga tólf fyrir skinnin mín 
skal Folmer gefa mér, 
hamra, sleggju, járn, byssu, brýn, 
blý, steinkol, augnagler, 
öngla, þél, nafra, axir, löð, 
úrverk, kistu með skrá, 
potta, látúnið, pappírsblað, 
púður, tinfötin, ljá, 
hafra, byggmjölið, brauðið, grjón, 
baunir, mjöð, kaffi, silfurspón, 
steðja, vog, myllu, striga, skinn, 
staup, hunang, brennivín, 
hundrað spesíur, hníf, rúginn, 
hálftunnu, klæðin fín, 
indígó, léreft og selskinn, 
engifer, tóbaksskrín. 

Mylnu, glas, krúsjárn, sykur, salt, 
sög, nafar, exi, löð, 
skeið, rúg, vín, brauð, ull, skæri, 
malt, 

skó, tin, hunang og mjöð, 
kníf, bygg, staup, hatt, kol, vog, 
hamp, 

klæði, snúr, rokk, vax, ljá, 
dósir, lás, brúsa, saum, dún, svamp, 
segl, nagla, hefil, skrá, 



EINAR JÓNSSON Á STAKA-HJALLA 


55 


borð, planka, spírur, birki, kút, 
brenni, eik, girði, farfa, klút, 
pör, vír, töng, hamar, púður, brýn, 
pappír, stál, byssu, þél, 
baunir, grjón, hafra, borða, lín, 
blek, nál, trekt, romm, stígvél, 
húð, úr, sæng, fíkjur, hagl, rúsín, 
hnappa, streng, ístöð, mél. 

En nú er komið að kvæði, sem er 
merkilegt mjög, því það gerir hann 
að eina stéttavísa vinnumanna- 
skáldinu sem mér er kunnugt um 
frá 19. öld á Austurlandi, og kannske 
þótt víðar sé leitað- En tilefnið til 
þess var, að Stefán Jónsson hefur 
ort stúdentavísur, kannske meðan 
hann var í skóla, kannske eftir að 
hann kom heim og gerðist aðstoðar- 
prestur föður síns. Þessar vísur 
virðast gjarnan geta verið í ætt við 
stúdentavísur miðalda, Carmina 
Burana, en eiga sennilega heima á 
öðrum fjórðungi 19. aldar, því sr. 
Stefán (f. 1817) lærði skólalærdóm 
í Bessastaðaskóla hjá Sveinbirni 
Egilssyni, er átti frændkonu hans, 
á árunum 1836—’40, sömu árin og 
Jón Thoroddsen var í skólanum, en 
útskrifaður árið sem Gísli Brynjólfs- 
son kom í skóla. Benedikt Gröndal 
getur þessa frænda síns í Dægradvöl 
(Ritsafn IV, 316—17) og segir að 
hann hafi verið „fallegur maður, 
lipur, snyrtimenni og liðlega skáld- 
mæltur.“ En stúdentavísur Stefáns 
hefjast svo: 

Frjáls við eins og fugl á kvist 
fórum stúdentarnir 
und þeim merkjum eigum vist 
sem erum til þess svarnir 
þó vér flökkum innst og yzt 
og orgi svangar garnir 


treysta skulum kærum Krist 
hann kann oss sínar varnir. 

Þessu sneri nú Einar á jHalla upp 
á vinnuhjúin, stöllunga sína og 
stéttvini þar til hann fór að hokra á 
Hjalla: 

Frjáls við eins og fugl á kvist 
fórum vinnuhjúin. 

Sú er stéttin allra ytzt 
og ómaganna grúinn; 
ef okkur væri allra misst 
í eymd er farsæld snúin 
hallast mundi hljóta fyrst 
húss og jarðar brúin. 

Yfirboðnir allir gá 
eins og fleygur lundur (?) 
faðir, sonur, systur þá 
svinnur handverks þundur. 

En vinnumaður varla má 
vera frjáls sem hundur 
herramenn sem hinir sjá 
hafa þau stiftað undur. 

Óánægjan okkur hjá 
er í sessi háum 
völdin hrepps þar vel að gá 
við ei giftast fáum 
ef ekki er jörð og efni há 
ei því stryki náum 
hverjum líkist þrællinn þá 
þeim er keypta sáum. 

Réttindin á ringli mjög 
raunar lítils metin 
þau eru komin í fen og flög 
sem fé á klaka létum. 

Gefi oss himna lofðung lög 
svo lifað frjálsir getum 
er hans stjórn um eilífð hög 
undir henni fetum. 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Soltnir ganga sýnist mér 
við sauði og sláttuteiga 
mörg því vistin misjöfn er 
og mögur goldin leiga 
nokkrir líka hittast hér 
hverjir prísast mega. 

Vel má vera að þetta sé ort í 
græzkulausu gamni — útúrsnú,n- 
ingur eða paródía á vísum stúdents- 
ins. Ekki er heldur ólíklegt að vísa 
Björns Björnssonar á Bóndastöðum 
er átti Önnu systur sr. Stefáns geti 
átt við 'þessi orðaskifti prests- 
stúdents og bónda-vinnumanns. 
Hann segir: kannske í gamni: 

Nú er orðið ógaman 
óðarsmíð að bralla. 

Einar skeit í allt saman 
óhræsið á Hjalla. 

En hafi þetta verið gaman, þá er 
víst að öllu gamni fylgir nokkur 
alvara, og Einari er ekki hlátur í 
hug þegar hann yrkir beztu vísu 
sína: 

Stendur á Staka-Hjalla 
strákur með lítið vit, 


hann lygi hatar alla, 
hræsni og lendabit, 
hvergi vill hirðir veiga 
hlutskifti með þeim eiga 
burt því eg frá þeim flyt. 

Hún tjáir viðhorf hans allt til æfi- 
reynslu sinnar og æfiraunar og hún 
er í fullkomnu samræmi við vinnu- 
mannavísur hans. 

Vinnufólk hvar sem var á landinu 
hefði getað fylkt sér um kvæði Ein- 
ars og gert það að húskarlahvöt 19. 
aldar. Það var þó víst eigi gert, og 
mátti Einar liggja þrjá áratugi í 
gröf áður mönnum hugkvæmdist að 
leysa versta klafa vinnuhjúa, vistar- 
bandið. En vistarbandið var skylda 
er hvíldi á hverjum manni, ef hann 
hafði ekki gengið skólaveginn eða 
numið handverk eða keypt sér lausa- 
mennskuleyfi, um að ráða sig 1 árs- 
vist á krossmessu hverri. Afnámi 
vistarbandsins var fyrst hreyft á Al- 
þingi 1891 en varð síðan að lögum 
fyrir atbeina stjórnarinnar 1893. 
Svo segir Indriði Einarsson í Séð og 
lifað (bls. 319). 


Á ferð um Sargent Stræti: 


Afturkominn ég nú spyr: 
Allt á leið til fjandans? 
Var þetta ekki áður fyr 
Aðalstræti landans? 


Skóhljóð landans dvín og deyr, 
deyfast raddir hreinar. 

Hér er ekkert íslenzkt meir, 
aðeins gengnir steinar- — P. S. P. 



PRÓF. HARALDUR BESSASON: 


Um íslenzk mannanöfn 

í Vesturheimi 

í þessari grein hefi ég einkum stuðzt viS eftirtaldar heimildir: Sögu tslendinga 
I Vesturheimi I—V, Rvík 1940—1953 (I tilvitnunum atieins greind rómversk 
tala, þ. e. nr. á bindi og blaíisíSutal), Minningarrit ísienzkra hermanna 
1914—1918 (hér skammst. M.) og bréf frá Vestur-lslendingum (skammst. b.) 
Þess skal getiÖ, að orðið „staðheiti" hefi ég notað hér í örlítið rýmri merkingu 
en venjulegt er, þ. e. a. s. bæði látið ná yfir fjarða- og byggðaheiti. 


I 


Segja má um mörg hinna evróp- 
ísku tungumála, að þau eigi sér 
tvenns konar sögu, þ. e. þróunar- 
sögu í fornum heimkynnum og 
landnámssögu í Vesturheimi. Miklu 
rúmi hefir verið varið til þess að 
rita um þróunarsöguna, og er það 
að vonum. Hinu má samt ekki 
gleyma, að landnámssagan í Vestur- 
heimi á það einnig skilið, að henni 
sé gaumur gefinn. 

í Norður-Ameríku er engil- 
sagnesk tunga ríkjandi mál, og hafa 
tungumál hinna smærri þjóðbrota á 
því landsvæði smátt og smátt látið 
undan síga vegna þess, að við ofur- 
efli var að etja. 

Hér á eftir verður nokkuð vikið 
að einum þætti í landnámssögu ís- 
lenzkrar tungu vestan hafs, þ. e. a. s. 
meðferð mannanafna (ættarnafna og 
skírnarnafna). Rúmsins vegna og 
ónógrar rannsóknar verður þó að- 
eins tæpt á höfuðatriðum. Sérstak- 
lega hefði ég þurft að taka upp 
fleiri dæmi máli mínu til stuðnings. 
Bið ég menn að hafa hugfast, að þar 
er um sýnishorn að ræða, en ekki 
tæmandi upptalningu. Þessi nöfn, 
einkum ættarnöfnin, munu seint 
ganga til þurrðar vestan hafs. Þegar 
tímar líða, verða þau eins konar 
rúnasteinar vestur-íslenzkrar sögu, 
sumir vel læsilegir, en aðrir nokkuð 
torráðnir. 


Það er alkunna, að ýmsar orsakir 
hafa verið greindar til þess, að 
menn breyttu nöfnum sínum, sumir 
hverjir, og fengu þeim engilsaxneskt 
yfirbragð- Er þá gjarna rætt um of 
litla þjóðrækni í því sambandi, ó- 
þjóðrækni og þar fram eftir götun- 
um. Er þarflaust að orðlengja um 
þau mál hér. Meginorsökin til nafn- 
breylinga er auðvilað sú, að í ís- 
lenzku eru ýmis lákn, hljóð og 
hljóðasambönd, sem ekki eru til í 
ensku. Frá málfræðilegu sjónarmiði 
má því skipta þeim atriðum, sem á 
milli ber í þrjá flokka: 

1) í íslenzku og ensku eru notuð 
mismunandi hljóðtákn um sömu 
hljóð, eða a. m. k. mjög svipuð hljóð, 
t. d. á íslenzku á, í, ó, æ (á ensku 
gjarnan ritað ow, e, o, i). Veldur 
þetta hinum mesta glundroða, þegar 
menn fákunnandi í íslenzku reyna 
að lesa sig fram úr íslenzkum nöfn- 
um. 

2) Ýmis hljóð í íslenzku (sérhljóð 
og samhljóð) eiga sér alls engar hlið- 
stæður í ensku máli, t. d. au, u ð. 

3) Allmörg hljóðasambönd í ís- 
lenzku eru ekki til í ensku, svo sem 
g milli sérhljóða inni í orðum eins 
og í Sigurður, 11 (fbr. dl) eins og í 
Páll, nn (frb. dn) eins og í Sveinn, 
rn (frb. rdn eða dn) eins og í Bjarni. 

Mjög gat það orðið bagalegt, ef 
tvö eða fleiri torræð hljóð komu 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fyrir í sama nafni. Varð þá fram- 
burður erlendra manna stundum 
næsta hvimleiður eða blátt áfram 
óþolandi. Sem dæmi má nefna 
„Sveinn,“ en enskir breyta því nafni 
mjög með því að bera ei fram sem í 
og nn sem einfalt n. Kunningi minn 
með þessu nafni tjáði mér, að hann 
hefði árangurslaust reynt að kenna 
vinnufélögum sínum að nefna sig 
réttu nafni- Kvað hann tornæmi 
þeirra hafa verið með ólíkindum, 
því að engum framförum hefðu þeir 
tekið á 10 árum. Bréfritarar víkja 
mjög að þessu atriði. Einum þeirra 
farast svo orð: „Enskir böggla nöfn, 
sem byrja á Sigur-, ver en nokkur 
önnur nöfn, og flestir íslendingar 
gefast upp við að brúka þau.“ Marg- 
ar svipaðar ívitnanir gæti ég greint 
hér, en læt þessar tvær nægja. 

íslenzk nöfn vestan hafs hafa 
varðveitzt miklu betur og verða 
vafalaust langlífari í hinum stærri 
íslendingabyggðum en þar, sem 
„landar“ voru fáir og tiltölulega 
dreifðir. Fyrir nokkru sendi ég 
spurningalista út meðal fólks af ís- 
lenzkum ættum hérna megin hafs. 
Meðal annars spurðist ég fyrir um 
nöfn. Svörin sýna Ijóslega, að ís- 
lenzk mannanöfn, óbreytt eða lítið 
breytt, haldast bezt við í hinum 
meiri íslendingabyggðum í Mani- 
toba, Saskatchewan og North 
Dakota. 

Áður en lengra er haldið, er rétt 
að geta þess, að íslenzk nöfn stóðu 
betur að vígi gagnvart ensku máli 
en nöfn þau, er ýmis önnur þjóð- 
brot fluttu með sér vestur hingað. 
Engu er líkara en að sum amerískra 
(engilsaxneskra) ættarnafna séu 
sniðin fyrir skandinavíska innflytj- 


endur. Á ég þar t. d. við ættarnöfn, 
sem enda á -son, svo sem Anderson, 
Johnson, Nelson o. s. frv. Má geta 
þess til gamans, að e. t. v. bárust 
sum þessara nafna upphaflega til 
Bretlandseyja með norrænum mönn- 
um. (Sbr. Einar Haugen: The Nor- 
wegian Language in America I, 195)- 
Er því um eins konar endurheimt 
að ræða, þegar Vestur-íslendingar 
taka upp nöfn af þessu tæi. Að einu 
leyti þurftu þó íslendingar að breyta 
um venjur varðandi nafngiftir og 
meðferð nafna. Ættarnöfn eru, sem 
kunnugt er, sjaldgæf á íslandi vegna 
forns siðar, sem hefir haldizt þar í 
landi. Urðu þeir að sjálfsögðu að 
breyta algjörlega um venjur, en ekki 
voru þeir einir norrænna innflytj- 
enda, sem þurftu þess. Sums staðar 
í Noregi var hinni fornu venju hald- 
ið alllangt fram á 19. öld eða fram 
yfir þann tíma, er vesturferðir hóf- 
ust þaðan (sbr. Norwegian Language 
I, 192—193). 

í aðalatriðum má skipta vestur- 
íslenzkum ættarnöfnum í tvo flokka: 

1) Ættarnöfn, runnin af íslenzkum 
staðheitum (í þessum flokki tel ég 
einnig nöfn eins og Austman, West- 
man o. s. frv., þó að ekki sé víst að 
þar liggi ávalt staðheiti til grund- 
vallar). 

2) Ættarnöfn, sem eru upphaflega: 
a) föðurnafn, b) skírnarnafn. 

Fyrri flokkurinn þarfnast nokk- 
urrar skýringar. Hvaðan kom Vest- 
ur-íslendingum sú fyrirmynd að 
seilast til staðheita? Segja má, ef til 
vill, að þeir hefðu þá fyrirmynd 
heiman af íslandi. Ófáir íslenzkir 
námsmenn tóku upp slík ættarnöfn, 
meðan þeir dvöldust við nám utan- 
lendis, einkum í Danmörku. Sagan 



UM ÍSLENZK MANNANÖFN í VESTURHEIMI 


59 


er þó ekki öll sögð. Þessi siður var 
tíðkaður víða um lönd, bæði meðal 
norrænna og engilsaxneskra þjóða. 
Menn athugi t. d. nöfn eins og 
Cleveland, Washington, Berkeley o. 
fl- (sjá Norwegian Language I, 199). 

Þá er rétt að athuga, hvernig ís- 
lendingar reyndu að fá eða fengu 
nöfnum sínum (skírnarnöfnum og 
ættarnöfnum) þegnrétt í engilsax- 
nesku samfélagi. Þar var um þrjár 
leiðir að velja: 

1) Að halda nafni (skírnarnafni og 
ættarnafni) algjörlega óbreyttu. Var 
þessi leið fær, ef engin þau hljóð 
(sérhljóð eða samhljóð) komu fyrir í 
nafninu, sem féllu illa að enskri 
tungu. 

2) Að breyta stafsetningu og fram- 
burði til samræmis við engilsax- 
neska tungu. 

3) Að láta íslenzk nöfn víkja fyrir 
engilsaxneskum. 

Hér á eftir verða talin allmörg 
dæmi, sem sýna, að íslendingar fóru 
allar þrjár leiðirnar. Þó vakir eink- 
um tvennt fyrir mér með upptaln- 
ingu eftirfarandi dæma. í fyrsta lagi 
langar mig til að gefa þeim, sem 
lítið þekkja til hér vestra, nokkra 
hugmynd um fjölbreytileik þeirra 
ættarnafna, sem Vestur-íslendingar 
tóku upp og leidd eru af íslenzkum 
staðheitum. í öðru lagi ætla ég, að 
dæmin sýni allglöggt, hvernig mönn- 
um tókst að færa nöfn sín í nýjan 
búning í samræmi við nýjar að- 
stæður og nýtt umhverfi. 

II 

Æitarnöfn, dregin af íslenzkum 
siaðheiium (sum þessara nafna voru 
kunn heima á íslandi, en þau eru 
tekin hér með, ef einhverjar breyt- 
ingar hafa verið gerðar á þeim): 


Akranes III 327: Askdal V 79: 
Austfjörð (br. í Austfjord) IV 287: 
Austman V 402 (breytt í Eastman) 
b: Axford M. 108: Ásman (fyrirmynd 
sennilega Ásar í Húnavatnssýslu) V 
334: Backman (eftir Dunkárbakka í 
Dalasýslu) IV 180: Bardal (eftir 
Bárðardal) III 254, IV 110: Berg- 
manns-ættarnafnið, sem er tekið 
upp á íslandi, var af sumum stytt í 
Bergman hér vestra b: Bíldfell (eftir 
Bíldfelli í Grafningi) b: Blöndal (oft 
ritað og fram borið Blondal b. Ekki 
þarf að taka fram, að þetta ættar- 
nafn er mjög útbreitt á íslandi) 

IV 186: Borgfjörð (af Borgarfjörður, 
og í þessu tilviki er nafnið tekið upp 
hér vestan hafs) b: Breckman (senni- 
lega eftir Klungubrekku á Snæfells- 
nesi) M. 119: Dalman V 237, einnig 
kemur fyrir Dahlman b: Dalsted 
b: Dalstead IV 66: Deildal (eftir 
Deildardal í Skagafirði) IV 181: 
Eyfjörð og Eyford (eftir Eyja- 
firði) III 228, IV 34 og 141: Eylandið 
(ísland) mun haft í huga við upp- 
töku ættarnafnanna Eylands, Ey- 
man eða Eymann IV 25, V 454, sbr. 
einnig bréf: Fellsted II 314: Fjeld- 
sted mun stundum hafa verið breytt 
í Felsted b: Fljózdal (eftir Fljótsdal) 
III 259: Foss (eftir Fossi í Vopnafirði) 

V 343—44: Heiðman eða Heiðmann, 
einnig ritað Heidman (sbr. b, sjá 
einnig greinargerð í V 350). Senni- 
lega hefir Hjaltalíns-ættarnafnið 
verið tekið upp vestan hafs af þeim, 
er engin ættartengsl höfðu við fólk 
með því nafni heima á íslandi 
(sbr. b), en þó skal ekki fullyrt um 
þetta að sinni: Hjaltdal M- 153: 
Hillman (e. t. v. er hér um þýðingu 
að ræða af ísl. ,,bakki“) M. 152: Hof- 
teig (vafalaust eftir Hofteigi á Jökul- 



60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


dal) IV 75: Hornfjörð (eftir Horna- 
firði) IV 129: Hólm (fyrirmynd vafa- 
laust hér Hólmurinn í Skagafirði) 
IV 324. Einnig kemur fyrir rithátt- 
urinn Holme og Holmes V 350 og 
433: Hrappsted (eftir Hrappstöðum 
í Vopnafirði) IV 171 og 202. Hér skal 
því skotið inn, að mér er kunnugt 
um dæmi þess, að ættarnafnið Ruth 
sé runnið af Hrútfjörð b: Húnford 
(í tengslum við Húnavatnssýslu eða 
Húnaflóa) M. 322: Hörðdal eða Hör- 
dal (eftir Hörðudal í Dalasýslu) V 
225 og 337. Þetta ættarnafn var 
einnig ritað Hurdal, sbr. bókina For- 
eldrar mínir 204: Hörgdal eða 
Hurdal (eftir Hörgárdal) III 149 og 
IV 239: ísdal M. 83: Isfjörð (eftir 
Isafirði) V 478: Jökull (eftir Jökul- 
dal) M. 249: Kjernested var breytt í 
Kernested, sbr. bréf: Lundal (eftir 
Lundareykjadal) M. 89: Lyngdal III 
272: Lyngholt V 50: Mayland (kynni 
að vera í tengslum við íslenzkt stað- 
heiti) IV 171: Melan V 69: Miðdal 
III 234: Midford (eftir Miðfirði) 
M. 91: Ættarnafnið Nordal var tekið 
upp í Selkirk, sbr. Valtýr Stefáns- 
son: Þau gerðu garðinn frægan, bls. 
135: Nordman IV 52: Norman (eftir 
Norðurlandi) b: Núpdal (Nupdal) b: 
Oddstead (eftir Oddstöðum í Lunda- 
reykjadal) IV 129: Reinholt M. 257: 
Reydfjord (eftir Reyðarfirði) IV 262: 
Reykdal (eftir Reykjadal) IV 34, 
sbr. einnig bréf: Skafel (eftir Skafta- 
fellssýslu. Þetta ættarnafn var síðar 
tekið upp en Skaftfeld og ritað svo 
til aðgreiningar frá því) b: Skaft- 
feld (eftir Skaftafellssýslu) IV 159: 
Skagfeld (eftir Skagafirði) III 275: 
Skardal (vafalaust eftir Gönguskörð- 
um í Skagafirði) M. 262: Snidal, 
Snydal og Snædal IV 56, 211 og 55: 


Snæfeld (Snifeld) b: Stadfeld (eftir 
Staðarfelli í Dölum) M- 383: Straum- 
fjörð III 193: Strand (dregið af 
Langanesströnd) V 370: Strong 
(dregið af bæjarheitinu „Strönd“, 
Litlu Strönd við Mývatn) b: Suð- 
fjörð M. 99: Sædal IV 134: Thing- 
holt (vafalaust eftir Þingholtinu í 
Rvík.) M. 203: Thistilford IV 288: 
Vatnsdal III 293: Vestdal eða West- 
dal (eftir Vestradal í Vopnafirði) b: 
Westmann IV 367: Víðdal eða Vidal 
(sjálfsagt eftir Víðidal í Húnavatns- 
sýslu) III 329: Vopnfjord eða Wopn- 
ford (eftir Vopnafirði) b: Vopni (eftir 
Vopnafirði) IV 200: Wogen (eftir 
Vogum í Vopnafirði) IV 170. 

Þessum ættarnöfnum hefir yfir- 
leitt ekki verið breytt mikið. Yfir- 
bragðið er oftast íslenzkt. Þó er 
eistaka nafn allmjög dulbúið, eins 
og t. d. Ruth og Strong. Breytingar 
verða að sjálfsögðu á endingunni 
-fjörð í -fjord eða -ford, ef miðað 
er við framburð hérlendra manna. 
Nokkuð ber á því að V í upphafi 
nafna er breytt í W. Annars eru 
þessar breytingar flestar af sömu 
rótum runnar, eins og fyrr getur. 
Þær eru málamiðlun við umhverfið. 
Kemur þetta greinilega fram í bréf- 
um, sem mér hafa borizt. Til dæmis 
er mér tjáð, að Kjernested hafi verið 
breytt í Kernested vegna þess, að 
enskumælandi fólki hætti til að 
skipta þessu nafni í tvennt, þannig 
að úr varð K. Jernested. 

Á íslandi, þar sem æ hefir gilt hin 
forna venja um mannanöfn og menn 
jafan nefndir synir feðra sinna og 
konur dætur, fer ekki hjá því, að 
skírnarnafn gegni veigameira hlut- 
verki en meðal þeirra þjóða, þar sem 
ættarnöfn hafa að fullu rutt sér 



UM ÍSLENZK MANNANÖFN í VESTURHEIMI 


61 


braut. Skírnarnöfnin skilgreina þar, 
ekki síður en föðurnöfn, þann mann 
eða þá konu, sem við er átt og því 
venja að rita þau algjörlega óstytt. 
Nú var það svo um marga íslend- 
inga, sem tóku sér bólfestu í ís- 
lenzku byggðunum vestan hafs og 
hugðust gera föðurnafn að ættar- 
nafni, að þeir rákust fljótlega á 
ýmsar torfærur. Þeir gættu þess 
ekki í upphafi, hver óþægindi gátu 
hlotizt af því, að margar fjölskyldur 
í sama byggðarlagi bæru sams kon- 
ar ættarnöfn. Hérlendum mönnum 
mun hafa geng'ið misjafnlega að átta 
sig á slíku, enda ekki ótítt, að Mr. 
J. Gudmundsson fengi böggla og 
bréf, sem þó var hvort tveggja merkt 
granna hans, Mr- B. Gudmundsson. 
Þetta var ein af orsökum þess, að 
menn hurfu frá því ráði að gera 
föðurnöfn að ættarnöfnum, en tóku 
í þess stað nöfn, dregin af íslenzkum 
staðheitum. Eftirfarandi tilvitnanir 
skýra þetta atriði nokkuð, og tek ég 
þá fyrst upp kafla úr fjórum bréf- 
um, sem mér hafa borizt: 

1) „Faðir minn, Björn Guðmunds- 
son Núpdal, tók upp Núpdals-ættar- 
nafnið, eftir að hann kom frá ís- 
landi, vegna þess, að fleiri voru þá 
með sama nafni, sem höfðu sama 
pósthús, svo að bréf hans fóru oft 
til þeirra.“ 

2) „Austfjörð-nafnið tók ég upp 
hér vestra vorið 1906. Átti alnafna, 
svo að bréf fóru stundum til annarra 
(alnafna), en engin pósthólf í þá daga 
í nýbyggðum.“ 

3) „Jón Björnsson tók upp ættar- 
nafnið Snæfeld, því að alnafni hans 
hafði sama pósthús.“ 

4) „Þegar afi minn, Pétur Jónsson, 
kom til Kanada með tveimur sonum 


sínum og settist að í Þingvallabyggð, 
voru svo margir Jónssynir, að hann 
breytti nafni og kallaði sig Norman.“ 
Aths. Pétur Jónsson var Norðlend- 
ingur (Skagfirðingur). 

í bókinni, „Foreldrar mínir“ bls. 
203, segir Valdimar Björnsson um 
afa sinn Jón Jónsson Hördal: „Hann 
vann, eins og margir innflytjendur 
gerðu á þeim árum, fyrst við það 
að leggja járnbraut. Þeir voru ekki 
nema 11 í vinnusveitinni, sem hétu 
Jón og voru Jónssynir — þekktust 
hjá verkstjóranum aðeins eftir 
númerum. Þá kaus afi það ráð að 
taka upp ættarnafnið Hördal, eftir 
Hörðudalnum . . . .“ 

Fleiri sams konar dæmi mætti 
telja hér, en ég læt nú staðar numið. 

III 

Æltarnöfn, sem eru upprunalega: 
1) föðurnafn, 2) skírnarnafn. 

(Hér eru aðeins tekin þau nöfn, 
sem á einhvern hátt hefir verið 
breytt til samræmis við ensku): 

Alfred (sennilega skírnarnafn að 
uppruna) M. 63: Andrésson br. í 
Anderson M. 63: Árnason br. í 
Anderson (sú breyting er mjög al- 
geng) IV 149—150, sbr- einnig mörg 
bréf: Ásbjörnsson br. í Benson V 457: 
Baldwin (sennilega skírnarnafnið 
Baidvin tekið upp sem ættarnafn) 
V 231: Baidvinsson br. í Baldwinson 
b: Benediktsson br. í Benson b: 
Benjamínsson br. í Benson II 260: 
Bjarnason br. í Bearnson b: Bern- 
stein M. 68: Björnsson br. í Ben- 
son M. 113, Byron b: Eileifsson 
br. í Ellison M. 233: Einarsson br. í 
Anderson M. 221: Eiríksson br. í 
Eyrikson M. 482: Eyjólfsson br. 1 
Eyolfson b, Oleson IV 21, Olson 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


V 475: Finnbogason br. í Finnsson 

II 279: Friðriksson br. í Fraser b, 
Fred (í daglegu tali) b, Frederickson 
IV 60, Fredriksson b: Eitt dæmi er 
mér kunnugt um breytinguna Frið- 
finnsson í Frederickson IV 70: Free- 
man IV 112. Þetta ættarnafn er ekki 
óalgengt og á, a. m. k. stundum, 
rætur að rekja til skírnarnafns, sbr. 
bréf: Geir (seinna nafn föður tekið 
upp sem ættarnafn) b: Gíslason br. 
í Gillies M. 75, Gillis IV 115 (þessi 
nafnbreyting er mjög algeng): Gott- 
skálksson br. í Gottfred M. 78: Guð- 
brandsson stytt í Brandson M. 289, 
br. í Gilbertson V 329: Guðlaugsson 
br. í Goodman? M. 450: Guðmunds- 
son mjög oft br. í Goodman II 280, 

III 233, IV 71, Goodmon b, Gud- 
munds b, Goodmundsson M. 142: 
Guðnason br. í Goodmanson IV 185: 
Halldórsson br. í Halderson b: Hall- 
grímsson br. í Hall II 278: Hávarðs- 
son br- í Howard M. 56: Helgason br. 
í Henderson M. 80: Hinriksson br. í 
Henrickson M. 240, Hinriekson, 
þannig ritað í bréfi: Hólm (seinna 
skírnarnafn tekið upp sem ættar- 
nafn) b: Hreggviður (seinna skírnar- 
nafn) br. í ættarnafnið Henry V 457: 
Indriðason br. í Anderson M- 219: 
ísaksson br. í Isaacson M. 323: Is- 
leifur (nafn föður) br. í ættarnafnið 
Leifur? M. 251: Jakóbsson br. í 
Jacobson b: Jónsson mjög oft br. í 
Johnson og er óþarft að nefna dæmi 
um það. Jónsson hefir ennfremur 
verið br. í Johnston V 247 og Jones 

V 354. Johnsen (ættarnafn flutt 
heiman af íslandi) br. í Johnson b: 
Jóakimson br. í Jackson III 17, 
neðanmálsgr.: Jóhannesson br. í 
Johnston M. 428: Jósefsson br. í 
Josephson M. 248: Ættarnafnið 


Júlíus er að uppruna skírnarnafn, 
sbr. Kristján N. Júlíus, Kviðlingar 
og kvæði 1945, bls. XI: Kolbeinsson 
br. í Kolbinson b: Kristjánsson br. í 
Christiansson IV 140, Christie III 
369: Kristmundsson br. í Christian- 
son M. 69: Magnússon br. í Mackson 
M. 252, Maxson b: Marteinsson br. í 
Marten b: Metúsalemsson br. í 
Mathews IV 233: Nikulásson br. í 
Nicholson V 320: Ólafsson bp. í 
Olson V 49, Oliver III 228: Pálsson 
br. í Paulson IV 173, Polson M. 191: 
Ríkharðsson br. í Richardson M. 432: 
Sigmar (nafn föður gert að ættar- 
nafni) IV 102—103: Sigtryggsson 
br. í Sigtrig M. 373: Sigurbjörnsson 
br. í Benson M. 67: Sigurðsson br. í 
Simpson? M. 262, Siverz 465: Sig- 
valdason br. í Walters II 315 og 
Walterson II 276: Símonarson br. í 
Simonson M. 96, Simmons b: Stefáns- 
son br. í Stephanson M. 199, Steph- 
ansson I 93, Stephenson M. 466 og 
Stevenson III 230: Þess skal getið, að 
ég hefi einnig rekizt á ættarnafnið 
Stevens, en þar virðist þetta nafn 
tekið upp án neinnar sérstakrar fyr- 
irmyndar: Sumarliðason br. í Sum- 
mers V 250: Sveinbjörnsson br. í 
Swinburne b: Svanbergsson br. í 
Swanbergson b: Dæmi hefi ég fund- 
ið um ættarnafnið Swan, en í því 
tilviki er ekki um nafnstyttingu að 
ræða b: Teitsson br. í Tait IV 153: 
Tómasson br. í Thompson eða Thom- 
son M. 204: Úlfar fyrirmynd að ætt- 
arnafninu Wolfe M. 271: Þórarinsson 
br. í Thornson b: Þórðarson br. í 
Thorson III 75: Þorkelsson br. í 
Kelly M. 457: Þorsteinsson br. í 
Stone M. 387: Þorleifsson br- í Leifs- 
son M. 251. 

Dæmi þau, sem nú voru talin, 



UM ÍSLENZK MANNANÖFN í VESTURHEIMI 


63 


sýna ljóslega, að hér er um stór- 
felldari breytingar að ræða til sam- 
ræmis við ensku en gerðar voru á 
þeim ættarnöfnum, sem dregin voru 
af staðheitum. Eins og fyrr greinir, 
á fjöldi þessara nafna sér hliðstæður 
í ensku, og hafa margir verið býsna 
fundvísir á það. Menn gengu þó mis- 
jafnlega langt í þessum efnum- 
Sumir fella aðeins brott eitt hljóð 
eða einn staf, t. d. Eyjólfsson verður 
Eyolfs(s)on. Aðrir gjörbreyta nafn- 
inu, svo að engu er haldið nema 
upphafsstaf, t. d. þegar ættarnafnið 
Henry er dregið af Hreggviður. í 
slíkum tilvikum er fremur um að 
ræða upptöku erlends ættarnafns en 
breytingu á íslenzku nafni. Það skal 
að sjálfsögðu tekið fram, að mikill 
fjöldi manna hefir í engu hvikað 
frá íslenzkri stafsetningu á nöfnum 
sínum, en það atriði verður ekki 
nánar rætt að sinni. 

í fljótu bragði kann það að virðast 
auðfarin leið að gera föðurnafn að 
ættarnafni. Sú leið var þó síður en 
svo torfærulaus, sbr. það, sem segir 
um „Jónssynina“ og „Guðmunds- 
synina“ í síðasta kafla, en þar var 
þess getið, að menn leystu stundum 
vandann með því að taka upp ættar- 
nöfn, dregin af íslenzkum staðheit- 
um. Vissulega gat það valdið óþæg- 
indum að notast sífellt við sömu 
„þýðinguna“ á algengum nöfnum. 
Reyndu sumir því að víkja örlítið 
af alfaraleið og breyta nöfnum sín- 
um annan veg en fjöldinn gerði. 
Bréfritara farast svo orð: 

„Ættarnafnið Jones er af Jónsson 
vegna þess, hve margir voru fyrir, 
er höfðu að ættarnafni Jónsson eða 
Johnson. Sjálfsagt gegnir nákvæm- 
lega sama máli, þegar Jónsson er 


breytt í Johnston (í stað Johnson) og 
Guðmundsson í Goodman eða Good- 
mon (í stað Gudmundson).“ 

Ekki var það algild regla, að hver 
fjölskylda tæki upp aðeins eitt ætt- 
arnafn. Bréfritari skýrir mér frá 
þremur bræðrum, sem báru þrjú 
mismunandi ættarnöfn, Bárdal, 
Dahlman og Jónsson. Einnig er mér 
kunnugt um tvo bræður, sem tóku 
upp sitt ættarnafnið hvor, þ. e- ann- 
ar nefndi sig Hofteig, en hinn Heið- 
mann, sbr. bókina Foreldrar mínir, 
bls. 33. 

Dæmi eru þess, að menn taki upp 
ættarnöfn án nokkurrar sýnilegrar 
fyrirmyndar, og er þá yfirbragðið 
ýmist engilsaxneskt eða íslenzkt. 
Hér verða talin örfá dæmi: Jameson 
(áður Eyjólfsson) II 40: Johnson 
(áður Ingólfsson) V 197: Oddson 
(áður Jóhannsson eða Þorbergsson) 
IV 234: Crawford M. 121: Bray IV 
351: Brown III 229. Ekki veit ég, hve 
algengt það var, að íslendingar tækju 
upp ensk ættarnöfn, en sjálfsagt 
mætti grafa upp allmörg dæmi. í 
IV 197 segir, að Isleifur Jónsson 
gengi undir nafninu ísleifsson, og er 
það dálítið afbrigðilegt. 

IV 

Þá verða talin nokkur dæmi um 
breytingar á íslenzkum skírnar- 
nöfnum, þ. e. a. s. hvernig þau eru 
samræmd enskri tungu í daglegu 
tali. Hér er um auðugan garð að 
gresja og því mjög fjarri lagi, að allt 
verði tínt til. Dæmin eru flest fengin 
úr bréfum: 

Aðalheiður br. í Allie b: Anna 
br. í Annie b: Arinbjörn br. í Eddie 
b: Ágústa br. í Augusta b: Árni br. í 
Ernest eða Erney b: Arthur M- 70: 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ásbjörn br. í Osborne b: Ásgeir br. í 
Oscar b: Ástríður br. í Alice b: 
Benedikt br. í Ben b: Bjarni br. í 
Bud eða Barney b: Björn br. í 
Barney eða Byron og jafnvel Boss 
af Bjössi b: Brynjólfur br. í Binney 
b: Dagbjartur br. í Bert b: Daníel 
br. í Den (þannig ritað) b: Eiður 
br. í Ed b: Einbjörg br. í Edna b: 
Elías br. í A1 b: Elín br. í Ellen eða 
Helen b: Engilbert br. í Bert b: 
Elísabet br. í Elizabeth, Betty eða 
Elsie b: Friðjón br. í Fred M. 244: 
Friðrik br. í Fred, Freddie, Fredrick 
og Fredriek (eftir rithætti að dæma) 
b: Gestur br. í Gusi b: Guðbrandur 
br. í Gudi b: Guðjón br. í John b: 
Guðlaugur br- í Louis b: Guðmund- 
ína br. í Ena (þannig ritað) b: Guð- 
mundur br. í Goodman M. 248: 
Guðný br. í Gwen b: Guðríður br. í 
Gertie b: Guðrún br. í Goodie eða 
Gertrude b: Hallfreður br. í Fred b: 
Hallgrímur br. í Hal b: Haraldur 
br. í Hal eða Harold b: Hávarður 
br. í Harvard b: Helga br. í Helen b: 
Herbert br. í Herb b: Hermann br. í 
Herman eða Hermie b: Hinrik br. í 
Henry b: Hólmfríður br. í Freda 
(þannig ritað í bréfi) b: Hrefna br. í 
Edna b: Hrólfur br. í Harry b: Ing- 
ólfur br. í Charles b: Jakob br. í 
Jacob eða Jake b: Jakobína br. í 
Bena b: Jóhann br. í James M- 475, 
Joe b: Jóhannes br. í Joe b: Jón br. í 
John og Jack b: Karolína br. í 
Carolina b: Kjartan br. í Kartan, 
Kardy eða Karty b: Klara br. í 
Clara b: Konráð br. í Conrad eða 
Con b: Kristberg br. í Chris b: 
Kristbjörg br. í Chris eða Bertha b: 
Kristinn br. í Kiddy b: Kristín br. í 
Christine eða Stena (sennilega oft 
ritað svo) b: Kristjana br. í Christ- 


iana eða Chersle b: Kristján br. í 
Chris b: Lára br. í Laura b: Lilja 
br. í Lilia eða Lilie b: Lovísa br. í 
Louise b: Magnús br. í Mike V 229: 
María br. í Marie eða Mary b: Matt- 
hildur br. í Matty b: Ólafía br. í 
Olivia b: Ólöf br. í Olive b: Páll br- í 
Paul III 75: Pétur br. í Peter b: 
Ragnar br. í Roger M. 86: Ragn- 
hildur br. í Ragnhild b: Rannveig 
br. í Ranní b: Rósa br. í Rose b: 
Salína br. 1 Sally b: Sesselja br. í 
Cecilia b: Sigurbjörg br. í Bertha b: 
Sigurður br. í Sam eða Samuel b: 
Sigurlaug br. í Lily b: Þorfinnur 
br. í Finney b: Þorgerður br. í Thora 
b: Þorkell br. í Charlie eða Kelly b: 
Þorsteinn br. í Stoney b: Þorvaldur 
br. í Walter b: Þorvarður br. í 
Dottie b: Þórarinn br. í Thori b: 
Þórhallur br. í Thory M. 87- 

Eins og dæmin sýna, hefir skírnar- 
nöfnunum verið breytt mjög í dag- 
legu máli. Hafa nöfnin gjarna verið 
þýdd á ensku, eftir því sem við varð 
komið. Mun það sanni næst, að 
sjálfir eigendur nafnanna ráði oft 
litlu um, hversu róttækar þessar 
breytingar eru. Frændur, vinir og 
jafnvel vinnufélagar taka oft ráðin 
í sínar hendur. 

Það virðist og nokkuð algengt, að 
íslenzkar nafnstyttingar séu við- 
hafðar hér vestra, bæði í mæltu 
máli og rituðu, enda falla þær oft 
tiltölulega betur að ensku máli en 
nafnið sjálft óstytt. Þannig er Sig- 
urður oft nefndur Siggi, Halldór 
Dóri o. s. frv., þ. e. a. s. ef horfið 
hefir verið að íslenzkum gælunöfn- 
um eða nafnstyttingum. Hefi ég 
þótzt taka vel eftir þessu, einkum 
hér í Winnipeg, þar sem ég er 
kunnugastur. 



UM ÍSLENZK MANNANÖFN I VESTURHEIMI 


65 


Gaman væri að ræða hér nokkuð 
um viðhald íslenzkra skírnarnafna 
í Vesturheimi. Unnt væri að fá 
nokkra vitneskju um það efni með 
því að rannsaka kirkjubækur ís- 
lenzku safnaðanna vestan hafs. Þá 
rannsókn hefi ég ekki framkvæmt, 
en ætla allt um það að víkja örlítið 
að þessu atriði. 

Með spurningum þeim, sem ég 
sendi út s.l. haust og fyrr getur, 
var m- a. grennslazt um skírnarnöfn. 
Fyrir svörum varð eingöngu fólk, 
sem ritar og talar íslenzku og má 
því ætla, að það sé fastheldnara á 
íslenzk nöfn, að því er tekur til 
afkomenda en þeir, sem gleymt hafa 
móðurmálinu að mestu. Verður því 
að taka með nokkurri varúð þær 
tölur, sem nú verða nefndar og mið- 
aðar eru eingöngu við svarbréf, sem 
mér hafa borizt: 

Af um það bil 700 skírnarnöfnum 
þess fólks, sem tilheyrir annarri og 
þriðju kynslóð Vestur-fslendinga 
voru 12.5% ensk (engilsaxnesk) 
nöfn, 22% ensk nöfn og íslenzk 
(hver heitinn meira en einu nafni) 
og 65.5% íslenzk nöfn (breytingar á 
skírnarnöfnum í daglegu tali ekki 
teknar til greina). Eins og fyrr 
greinir, eru þessar niðurstöður dá- 
lítið hæpnar. 

íslendingar blandast nú sem óð- 
ast hérlendu fólki, og mun þjóð- 
rækni oft víðs fjarri, þegar ungt 
fólk af íslenzkum ættum stofnar 
til hjúskapar. Fyrrgreind hlutföll 
myndu vafalaust raskast mjög, ef 
tekin væru með skírnarnöfn fjórðu 
kynslóðarinnar, hvort heldur sem 
um væri að ræða hreinræktaða ís- 
lendinga eða ekki. 


Bréfritarar tjá mér, að íslenzk 
nöfn láti nú sem óðast undan síga 
fyrir engilsaxneskum nöfnum, eins 
og eftirfarndi ívitnanir sýna: 

1) Kafli úr bréfi frá presti, sem 
lengi hefir þjónað vestur-íslenzkum 
sönfuðum: „Ég hef verið þjónandi 
prestur í 26 ár. Ég hef skírt um 
dagana fleiri hundruð börn. Á fyrri 
árum var leitazt við meðal íslend- 
inga að nefna börnin í höfuðið á 
ættfólki. Nú er tízkan önnur. Er- 
lend nöfn eru oft stirð á enskri 
tungu, sum næstum ósegjandi, verða 
alla vega afbökuð og oft stytt eins 
og Þorgerður (Thora), Aðalbjörg 
(Alla) o. s. frv.“ 

2) Öðrum farast svo orð: „Því 
miður eru íslenzku nöfnin að ganga 
til þurrðar, eins og þú sérð á nöfnum 
yngstu barna minna“ (þau nöfn eru 
greind í bréfinu). 

3) Enn segir í bréfi: „Það er ekki 
um nein ensk nöfn að ræða hjá 
okkur, fyrr en kemur til þriðja liðar. 
Þá eru teknar upp báðar tungurnar." 

Ekki er með öllu ótítt, að íslenzk 
nöfn séu höfð í huga, þegar seilzt er 
til enskra skírnarnafna. Læt ég hér 
fylgja nokkur dæmi um þetta, sem 
tekin eru úr bréfum: Byron nefndur 
eftir Bjarna eða Berg, Doris eftir 
Halldóru, Eric heitinn eftir Eiriki 
(hér e. t. v. hæpið að tala um enskt 
nafn), Garry heitinn eftir Geira 
(Hergeiri), Grover heitinn eftir Gróu, 
Jo heitin eftir Jórunni, Kathryn 
eftir Katrínu, Lilian eftir Laufeyju, 
Rae eftir Rakel, Steven eftir 
Stefaníu- Vafalaust mætti safna tals- 
vert fleiri nöfnum af sama tæi, en 
allur þorri Vestur-íslendinga mun 
þó ekki hafa haldið þessari venju 
um nafngiftir. 



GÍSLI JÓNSSON: 


Hugsanareik 


Sat ég undir fjallinu fríða; 
heyrði ég fagran fuglasöng 
um dægur Iöng. 

Ekki reikaði hugurinn minn þá víða. 

Einhvern tíma fyrir löngu las ég 
um þetta lítt skiljanlega reik eða 
flögranda hugans, þar sem ein, í 
fljótu bragði séð, óskyld hugsun eða 
endurminning tekur við af annari 
og leiðir mann inn á nýar og ó- 
væntar brautir, uns fyrsta orsökin 
er ef til vill algjörlega gleymd. Á 
öðrum tungum gengur þetta undir 
ýmsum nöfnum, en ég læt við það 
sitja, að kalla það hugsanareik. 

Fyrir skemstu sat ég að sumbli 
með fáeinum vinum, þar sem ýmis 
konar hugdettur og hugvekjur bár- 
ust á góma frá fyrri og síðari tím- 
um og þar á meðal þetta fyrir- 
brigði. Þegar ég var orðinn einn sat 
ég hugstola um stund, og án þess að 
gera mér grein fyrir því, var ég 
farinn að raula fyrir munni mér 
viðlagið fagra: Sat ég undir fjallinu 
fríða, og um leið var ég horfinn 
meira en sjötíu ár aftur í tímann. 
Eg var á lítilli ferju með föður mín- 
um á silungaveiðum snemma á 
sumri. Sólin var farin að halla til 
norðurs, himininn var heiður og 
blár, engin blævakin bára hreyfð- 
ist og Skálafellið speglaðist á höfði 
í blátærum vatnsfletinum. Alt í 
einu varð dynur í lofti, og tveir 
voldugir fjallasvanir rendu sér niður 
á vatnið með fjaðraþyt og söng. 
Þeir áttu dyngju þar í hólma og 


voru víst í þann veginn að byrja 
búskapinn. Líklega hafði ég aldrei 
séð áður syngjandi svani á flugi, 
og þess vegna leyndist þessi mynd 
í bakfylsnum hugans- 

Tíu eða ellefu ár fram í tímann, 
Annar bátur úti á austfirðskum 
fiskimiðum — allar víkur opnar, eins 
og komist var að orði, þegar langt 
var róið. Þá voru hvorki þilskip né 
vélbátar. Línuna beittum við fros- 
inni síld, og höfðum vanalega lokið 
því verki á tólfta tímanum að kvöld- 
inu. Klukkan fjögur, undir morgun, 
var risið úr rekkju og ýtt úr vör. 
Formaðurinn tók ofan sjóhattinn og 
þruðlaði sjómannabæn. Þá var róið 
rösklega og var bjart af degi, þegar 
komið var á mið. Sjaldan var hægt 
að draga upp segl, því vindur stóð 
vanalega af hafi fram yfir miðjan 
dag; þá snerist oftast í landátt og 
varð þá tíðum hvast af fjöllunum. 
í legunni átum við harðan þyrskling 
og tólgarbræðing. Skemti formaður- 
inn okkur hásetunum þá með klám- 
vísum og ruddasögum, og reyndar 
stundum strax á eftir bæninni, ef 
vel lá á honum. Auk hans voru á 
bátnum grobbinn en góðlyndur lítill 
karl, sem sagði af sér meinlausar 
hreystisögur, og ég. Stundum reyndi 
ég að breyta samtalinu eða syngja 
eitthvað af þeim lögum og vísum, 
sem þá voru algengust. Brást for- 
maður þá afar reiður og kvaðst 
aldrei hafa heyrt annað eins and- 
skotans gaul, og kann eitthvað að 
hafa verið hæft í því. Hann gat 



HUGSANAREIK 


67 


aldrei gleymt því, að ég var ekki 
reyndur sjómaður, en taldi mér 
það þó mest til lasts, að ég var ný- 
lega útskrifaður úr skóla. Skóla- 
gengið fólk var að hans áliti óhæft 
til allrar vinnu. Ég stóð hann stund- 
um að því, að róa fastar á borð með 
hinum hásetanum til þess að geta 
sýnt hve ónýtur ræðari ég var. 
Hann hafði verið sjómaður alla ævi, 
en samt var hann afar sjóhræddur, 
og skil ég ef til vill betur nú, við 
hvílíkt ofurefli hann hafði átt að 
etja og í hversu margan krappan 
hann hafði komist, því í eðli sínu 
var hann væskilmenni. Samt gat 
ég nú ekki stilt mig um að stríða 
honum á því, eftir að hann hafði 
margsinnis sýnt mér óvild og lítils- 
virðingu. Þennan dag, sem mér er 
fastast í minni, höfðum við aflað 
vel — vorum drekkhlaðnir — og í 
þann veginn að sigla á heimleið- 
Brast þá á stórviðrisstormur af landi 
og tók báturinn djúpar dýfur svo að 
á gaf. Formaður varð auðsjáanlega 
hræddur og fór að biðja fyrir sér. 
Líklega til að erta hann fór ég að 
raula við árina í draugalegum róm: 

Ekki er ein báran stök, 
ein er síðust og mest — 
búka flytur og flök — 
búka flytur og flök. 

Við þetta hrestist hann samt og 
helti úr sér yfir mig — sagði að ég 
væri að freista Guðs, og svona 
munnsöfnuður leiddi óblessun yfir 
bátinn og okkur. Ég svaraði með því, 
að ég hefði bara verið að fara með 
vísupart eftir Grím Thomsen. Ó, var 
hún eftir helvítið hann Grím? Það 
var honum líkast, sagði hann. Hann 


hafði áður sagt okkur, að hann 
hefði róið á bátum Gríms og hefði 
hann aldrei átt verri húsbónda. 
Deginum lauk þannig, að við náðum 
heilir í höfn eftir sex tíma þrotlaus- 
an barning, svo að lengi mátti ekki 
í milli sjá. 

Þá voru haustveður mikil og alt 
ömurlegt. Skip komu sunnan um 
land og sögðu jarðskjálfta mikla á 
Suðurlandi. Skaut það mörgum 
skelk í bringu. Hugðu menn að 
jarðskjálftarnir væru fyrirboðar 
ógurlegra eldgosa, — ef til vildi 
gæti sagan endurtekið sig, og álíka 
gos og Skaftáreldarnir væru í vænd- 
um. Sem betur fór rættust engar 
þær hrakspár — aðeins nokkrir 
moldarbæir og fjárhús hrundu, og 
slys urðu undarlega fá. 

Skaftáreldarnir! Skrítið. Núna á 
árinu fékk ég kvæði um þá, sem 
heitir Eldmessan. frá góðvini á ís- 
landi. Gott kvæði og haglega samið, 
sem gefur prestinum, Jóni Stein- 
grímssyni, verðuga viðurkenningu 
fyrir hugrekki hans og trúartraust, 
að telja kjark og von í hinn hrjáða 
öreigalýð, sem flúið hafði eldana, 
og gefur jafnvel í skyn, að hann hafi 
séð og skynjað nefi sínu lengra. 
Samt sleppur lesandinn ekki við, að 
hafa það á vitundinni, að þjóðsagan, 
sem myndaðist um að bænhiti 
prestsins hefði stöðvað rensli 
hraunsins, hafi átt við einhver rök 
að styðjast, sem minti mig á annað 
kvæði: Hemingsflokk Áslákssonar 
eftir Grím Thomsen. Saga Hemings 
er of löng til að segja hana hér. 
Haraldi konungi stendur uggur af 
Hemingi, sem hann hyggur konung- 
borinn. Og er konungurinn hafði 
lotið í lægra haldi fyrir Hemingi í 



68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


íþróttum hótaði hann fóstra hans 
bráðum bana, nema hann renni á 
skíðum niður háa fjallshlíð, en fyrir 
neðan var örmjór hjalli og hengi- 
flug. Sagan lætur Ólaf helga, sem 
þá var auðvitað dáinn, bjarga Hem- 
ingi með kraftaverki, lét hann hanga 
á bergsnös og rétti honum svo hend- 
ina- Grímur endurskapar söguna 
þannig, að íslensk fyrirhyggja, 
drenglund og hreysti ráða úrslit- 
unum. Það var vaðurinn, sem 
Halldór Snorrason og Oddur Ófeigs- 
son spentu á milli sín, er bjargaði 
lífi Hemings og firði konunginn 
níðingsverki, en ekki kraftaverk 
Ólafs konungs helga. Eins var það 
eldmóður prestsins og framsýni, sem 
dró úr ótta fólksins og hrellingu á 
meðan síðasta álma hraunleðjunnar 
storknaði, en ekkert yfirnáttúrlegt 
kraftaverk. Reyndar er naumast 
sanngjarnt, að gera þennan saman- 
burð, því Hemings þáttur er eitt af 
hinum ramgjörvustu og best mót- 
uðu kvæðum Gríms, þó síðasta 
línan sé vandræða hnoð. Annars 
telja víst flestir Ásareiðina besta 
kvæði hans, en á því er þó sá galli, 
að síðasta erindið, sem að vísu er 
sterklega saman rekið, er að efninu 
til hreinasta vitleysa. Hver á að 
geyma endurminningu þess sem var, 
ef heimurinn, með öllu því sem í 
honum er, ferst — já stjörnuhvelf- 
ingin og sólirnar allar sortna? En 
kannske eiga skáldin stundum rétt á 
undrasýnum, sem æðri eru öllum 
skilningi. 

Nú minnist ég þess, að Grímur 
fékk fremur ómilda dóma endur 
fyrir löngu um þýðingarnar úr 
grísku sorgarleikunum fornu. Gam- 
an væri nú að bera þær saman við 


eitthvað af ensku þýðingunum. Auð- 
vitað getur sá, sem ekki skilur orð í 
frummálinu, sagt neitt um, hvor 
þýðingin er nákvæmari, betri eða 
verri — aðeins hvor sýnist samræm- 
ari aldarhættinum og láta betur í 
eyrum. Fyrst er þá að Grímur þýðir 
yfirleitt á íslenska hætti, og dregur 
efnið og blæ þess því nær samtíð- 
inni, en þeir ensku og amerísku 
segjast þýða sem næst línurétt, og 
sumir leikirnir eru þýddir á sundur- 
laust mál, svo meiri nákvæmni náist, 
líkt og Sv. Egilsson gerði við 
Ódysseifs drápuna. Inngangskvæðið 
úr Agamemnon eftir Æskýlos er 
mjög með sömu ummerkjum og 
hætti á báðum málunum. 

tÉg vildi ég væri laus við þetta 
vökustarf 

því vetrarlangt og sumars ég á 
þekju dvel, 

og eins og hundur ligg á lappir 
mínar fram. 

Grímur gerir þetta svo einstaklega 
íslenskt — manni finst næstum að 
hallarvörðurinn sé að vaka yfir 
túninu uppi í bæjarsundinu. í enska 
kvæðinu, og líklega því gríska, 
ákallar vökumaðurinn guðina að 
leysa sig frá þessu leiðinlega nætur- 
verki. í kórsöng öldunga úr sama 
leik bregður Grímur sér inn í ís- 
lenskan miðalda hátt: 

Sá var niður nærgætinn 
sem nafn þér gaf 
eða ramman risti hann staf. 
Helena, þú sem hel og élin 
hjörva vaktir stríð, 
skæða skötnum hríð. 

Eftir enska textanum að dæma er 
hér varla um þýðingu að ræða — 
aðeins nokkra hliðsjón af efninu. 



HUGSANAREIK 


69 


En í Aníigone eftir Sófókles, sem 
Ág. Bjarnason tekur sérstaklega til 
meðferðar í Hellas virðist Grímur 
víða aftur ná sér á stryk, þó að 
hættirnir séu næsta ólíkir, og mjög 
'íslenskir. Annars má ráða af orðum 
Gríms, að hann hefir mestar mætur 
á Euripídes, sem virðist lýriskastur, 
enda fer hann á kostum þar í kór- 
söngvunum, þó hættirnir séu enn 
harla ólíkir og efninu lauslega fylgt. 

Þessi þrjú höfuðskáld forn Grikkja 
voru uppi á fimtu og sjöttu öld 
fyrir tímatal vort, þegar listir og 
hámenning Grikkja var í mestum 
blóma. Þeir voru um langt skeið 
samtíðarmenn og sömdu leiki sína 
um svipuð efni — goðasagnir, þjóð- 
sögur og fornar hetju og konunga 
sögur. Sófókles varð þeirra elstur — 
varð níræður og skrifaði að sögn 
120 sorgar- og gleðileiki, en af þeim 
eru nú aðeins til sjö í heilu lagi, og 
nokkur brot, og flestir víst frá efri 
árum hans. Hann hlaut tíu sinnum 
lárviðarsveiginn, og er sagt að 
Æskýlos hafi tekið sér það mjög 
nærri, þegar hann varð fyrst að 
láta í minni pokann fyrir Sófókles. 

Þetta grúsk inn í þýðingar Gríms, 
sem ekki átti að verða neitt bók- 
mentalegt mat, varð nú samt til 
þess, að ég fór að hnýsast inn í leiki 
Sófóklesar, einkum þó Óidipús kon- 
ung, — ekki eingöngu af því, að 
hann er talinn besti leikur Sófó- 
klesar og að viturra manna mati 
listrænasti og átakanlegasti harm- 
söguleikur frá öllum árum og öldum, 
heldur og vegna þess, að sagan og 
hugmyndin, sem á bak við leikinn 
liggur, hafa verið svo herfilega mis- 
skilin og rangfærð í hugum almenn- 
ings, að jafnvel nafnið hefir verið 


brúkað til að tákna vits vitandi 
sifjaspell og ónáttúrlega ást í milli 
sonar og móður. 

Uppistaða þessa leiks, og reyndar 
tveggja annara leika Sófóklesar, er 
úr aldagamalli grískri konungasögu, 
þar sem virðulegt siðavant fólk af 
konungakyni verður að inum 
hörmulegasta leiksoppi örlaganna. 

Sagan virðist í stuttu máli vera 
þessi: Laius konungur í Þebuborg 
og in unga drotning hans, Jókasta, 
leituðu að þeirrar tíðar sið véfréttar 
í hofi Appollós um örlög sín, og 
fengu það svar, að ef þau eignuðust 
son, þá yrði hann föðurbani. í fyll- 
ingu tímans fæddist þeim samt son- 
ur, sem konungurinn lét strax bera 
út, móti vilja móðurinnar, sem — að 
því er séð verður seinna í leiknum — 
hélt því fram, að enginn gæti sporn- 
að við örlögum manna, jafnvel ekki 
guðirnir sjálfir. Líða svo mörg ár, 
að ekkert skeður sögulegt við hirð- 
ina í Þebu. Víkur þá sögunni til 
Korintuborgar. Þar sitja að ríkjum 
Pólíbus konungur og Merópe drotn- 
ing hans. Son eiga þau uppvaxinn, 
Óidipús nefndist. Virðist þá að hafa 
slegið í skærur milli Þebu og Kor- 
inthu, því Óidipús fellir Laius kon- 
ung í einvígi. Gerist Óidipús nú 
frægur maður, ræður ýmsar gátur 
og þar á meðal gestaþraut eða gátu 
Sphinxins í Þebu. En samkvæmt 
forn-grískri goðasögn eða þjóðsögu 
var Sphinxin nokkurs konar 
skrímsli eða ófreskja með konu- 
höfuð, ljónsskrokk, fuglsvængi og 
drekasporð. Hún skemti sér með því 
að leggja gátur fyrir Þebubúa, og ef 
þeir ekki gátu ráðið þær, át hún þá, 
eða að minsta kosti drap þá. Og 
þegar Óidipús kóngssonur að lokum 



70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


leysti gátuna varð henni svo mikið 
fyrir, að hún hljóp fyrir björg og 
tortímdi sér. Minnir þetta blessun- 
arlega á Gestumblinda og Gilitrutt, 
og fleira í okkar fornu skræðum. 

Eftir þetta frægðarverk var 
Óidipús kjörinn konungur í Þebu- 
borg og gekk að eiga Jóköstu ekkju 
Laiusar. Hann þótti vitur konungur 
og réttvís, en harður nokkuð og ráð- 
ríkur, að þeirrar tíðar konunga sið. 
Eignuðust þau tvo sonu og dætur 
tvær, sem koma við sögu í tveim 
öðrum leikum Sófóklesar og að 
minsta kosti í einum leik Æskýlosar. 
Verður annar bróðirinn þar hinum 
að bana. Nokkru síðar kemur drep- 
sótt og hallæri yfir Þebu, og byrjar 
þar leikurinn- Rifjast sagan þannig 
upp aftur á bak. Þegnarnir vilja vita 
ástæðuna fyrir þessum hörmung- 
um, því þá, eins og svo oft síðar, var 
því trúað, að alt slíkt væri refsing 
guðanna fyrir misgjörðir mannanna. 
Vilja þeir nú kenna konunginum 
um, ekki ósvipað því sem enn á sér 
stað, þegar stjórninni hér er kent 
um alt sem miður fer, jafnvel upp- 
skerubrestinn. Komust nú á kreik 
ískyggilegar sögur um uppruna og 
fortíð konungsins, sem löngu voru 
gleymdar eða legið höfðu í dái. Ber- 
ast þær til eyrna konungsins, sem 
heimtar á þeim fullar skýringar í 
stað þess að þagga þær niður. Eftir 
því sem lengra dregur á leikinn smá 
kemur í ljós, að góðhjartaður fjár- 
hirðir hafði bjargað lífi drengsins, 
sem Laius konungur lét bera út. 
Gaf hann konunginum í Korinthu- 
borg drenginn til fósturs, og vissi 
Óidipús ekki annað en að hann væri 
réttborinn sonur Pólýbusar og 
Merópe. Hafði hann því, óafvitandi 


um ætterni sitt, vegið föður sinn 
og — sem enn hryllilegra var — 
kvænst móður sinni og alið með 
henni börn. Þegar þetta er alt skýrt 
og sannað fyrir leikslok fyllist 
Jókasta þvílíkri sorg og skelfingu, að 
hún rýkur inn í höllina, lokar að sér 
dyrum og hengir sig. Óidipús fer 
inn skömmu seinna og sér hvar 
komið er, leysir hana úr snörunni 
og hrifsar af brjósti hennar gull- 
djásn og stingur úr sér bæði augun, 
svo að hann — eins og hann sjálfur 
komst að orði — fái aldrei framar 
litið þennan heim og þær hörmungar 
og andstygð, sem hann óafvitandi 
varð orsök í. 

Þetta er nú sagan. En snild leiks- 
ins felst auðvitað í meðferð efnisins. 

Þessir forn-grísku sorgar- og 
gleðileikir eru harla ólíkir nútíðar 
sjónleikum að byggingu. Persónur 
leiksins eru fáar, mest þrjár auk 
sendiboða, en kórinn, sem í áður- 
nefndum leik fer aldrei af sviðinu, 
hefir því meira hlutverk að inna. 
Hann tekur fram í samtöl, gefur 
upplýsingar og heimspekilegar hug- 
leiðingar um atburðina. Til dæmis 
hefir kórinn síðasta orðið í þessum 
leik Sófóklesar — eitthvað á þessa 
leið: 

íbúar Þebu 

sjá Óidipús konung, 

sem réði gátur og rúnir, 

öfundsaugum 

af alþjóð litinn, 

en nú aumastur allra- 

Því, er vér hvörflum 

til horfinna daga 

og lítum framundan lengra, 



HUGSANAREIK 


71 


engi skyldi maður 

alsæll kallast 

fyr en gröfin hann geymir. 

En Sófókles var fleira til lista lagt 
en skáldskapurinn. Hann var meðal 
annars talinn afbrigða söngmaður og 
tónskáld — bjó sjálfur til lögin við 
kórsöngvana í leikum sínum. Ekkert 
hefir þó varðveitst af sönglögum 
þeirra tíma nema e. t. v. tvö eða svo 
brot — annað höggvið í stein — 
og nöfn tóntegundanna, dorían, 
frygían, sem áttu að tákna einkenni 
söngsins — alvöru eða gleði. Vissa er 
samt fyrir því, að fleirradda söngur 
þektist þá ekki. Kórinn virðist að 
hafa skiftst í flokka, sem kváðust á 
— fyrst erindi og því næst gagn- 
erindi, sem nokkurs konar svar eða 
viðbót við fyrsta erindið. Þetta leik- 
form er nú fyrir löngu liðið undir 
lok. Þó mætti geta sér til, að óperan 
eða söngleikir tveggja—þriggja síð- 
ustu alda eigi að einhverju leyti rót 
sína að rekja til þess; en út í það 
verður ekki farið nú, þótt freistandi 
sé. 

Islensk leikritun og leiklist eru 
víst enn á æskuskeiði, enda eigum 
við líklega fátt eða ekkert sambæri- 
legt við forn-grísku sorgar- og gleði- 
leikina. Nógur er þó efniviðurinn. 
Við eigum goðasögur, hetjusögur, 
konungasögur, þjóðsögur og ævin- 
týri á borð við þær grísku. Enn sem 
komið er virðast skáldin ekki hafa 
leitað lengra en í þjóðsögurnar. — 
Skugga-Sveinn, Nýársnóttin, Dans- 
inn í Hruna, Fjalla-Eyvindur, 
Galdra-Loftur, Skjaldvör tröllkona, 
Gullna Hliðið eru alt þjóðsögur. En 
svo eru ennfremur nokkrir góðir nú- 
tíðar leikir, og er það síst að lasta- 


Eddurnar og Fornaldarsögur 
Norðurlanda, sem með réttu mætti 
kalla hið norræna Gamla Testament, 
eru fullar of gróðurríkum efnivið í 
alskonar sorgar- alvöru- og gleði- 
leiki. Og áður en ég villist útaf leið, 
ætla ég að endursegja eina sögu, án 
allra auka-atriða, sem ég held að 
Sófókles hefði orðið matur úr. Hún 
er um óafvitandi sifjaspell, ekki 
óáþekt Óidipús konungi, þó flest sé 
hér skaplegra — enginn barnaút- 
burður, engin ættvíg, engin sjálfs- 
morð. 

Helgi konungur Hálfdánarson réði 
fyrir Danmörku. Hann var víkingur 
að eðlisfari og uppeldi, ungur, ó- 
stýrilátur, ókvæntur og kvensamur. 

Fyrir Saxlandi réði þá drotning sú, 
er Ólöf hét. Hún klæddist að sið 
herkonunga, gekk með skjöld og 
brynju, gyrð sverði, með hjálm á 
höfði. Hún var væn að yfirliti, 
grimm í skapi og stórmannleg, ógift, 
en taldi sér engan mann samboðinn. 

Helgi konungur hyggur til ráða- 
hags við Ólöfu drotningu, siglir til 
Saxlands með miklu liði og kemur 
öllum á óvart. Sendir hann menn 
sína heim til hallar drotningar með 
boð um, að hann vilji þiggja af 
henni veislu með liði sínu. Drotning 
hafði engan liðsafnað fyrir og tók 
því það ráð, að slá upp veislu mikilli. 
Skipar Helgi hásæti við hlið drotn- 
ingar. Ber hann þegar upp bónorð 
til hennar, og vill að þau haldi brúð- 
kaup sitt þá þegar, svo að þau geti 
bygt eina rekkju þá um nóttina. 
Drotning kvað of brátt að þessu far- 
ið, en hrósaði þó kurteisi konungs- 
ins og vænleik og létst tilleiðast. Var 
nú aukin veislan og ölföngin, uns 
allir ultu um dauðadruknir og mest 




72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þó Helgi konungur. Var honum fylgt 
til svefnhúss Ólafar, og var hún þar 
fyrir, eins og þeim hafði samist um. 
Helgi féll þegar í fasta svefn, og 
strax, er menn hans eru í burtu 
gengnir, rakar hún af honum hár alt 
og ber á höfuðið tjöru, færir hann í 
húðfat mikið og lætur síðan trúnað- 
armenn sína flytja hann út á kon- 
ungsskipið. Vekur hún þá lið hans 
og kveður konunginn genginn til 
skipa sinna. Finna þeir hann þar 
háðulega leikinn. í millitíðinni lætur 
drotning blása herlúðra á landi og 
safnar liði. Verður konungur því að 
hverfa heim með smán, en hugsar 
því meir á hefndir- 

Skömmu síðar siglir Helgi kon- 
ungur einskipa og leynist í vogi 
skamt frá höll drotningar, gengur 
einn á land í stafkarls gervi og hafði 
með sér fjársjóðu gulls og silfurs. 
Hittir hann að máli þræl drotningar- 
innar og kveðst hafa fundið fé all- 
mikið í skóginum og sýnir það 
þrælnum. Kemur hann svo máli 
sínu, að drotningin fer með þræln- 
um ein á náttarþeli, að vitja fjársins. 
Hleypur þá þar að Helgi konungur 
og tekur hana á skip sitt. Kveðst hún 
þá vilja giftast honum, en hann kvað 
svívirðingarinnar eigi hefnt með því. 
Heidur hann henni á skipi sínu eins 
lengi og hann lystir, en sleppir henni 
síðar á land og siglir heim í ríki 
sitt. Og er stundir líða fram elur 
Ólöf með leynd forkunnarfagurt 
meybarn, en leggur á það fæð, kallar 
mærina Ýrsu eftir tík sinni, og felur 
kotbónda að ala hana upp sem dótt- 
ur sína. 

Mörgum árum síðar er Helgi kon- 
ungur enn á ferð um þessar slóðir. 
Hann býst dularbúningi og gengur 


einn á land. Hittir hann þar þá und- 
urfagra stúlku, sem situr að fé. Hann 
verður strax ástfanginn, tekur hana 
með sér á skip og gerir brúðkaup til 
hennar, siglir heim til Danmerkur og 
ann henni mjög. Eignast þau einn 
son, er Hrólfur var nefndur, og síðar 
var kallaður Hrólfur Kraki. Tók 
hann ríki að föður sínum látnum. 
En það er önnur saga. 

Þegar Ólöf drotning fréttir um 
brottnám Ýrsu og sér í hvert óefni er 
komið, verður hún ekki með heilum 
hug. Gerir hún ferð sína til Dan- 
merkur og leitar til funda við Ýrsu 
drotningu. Spyr Ólöf hana, hversu 
hún uni ráðahagnum. Lét Ýrsa af 
hið besta og kvaðst vera gefin hin- 
um ágætasta konungi og frægasta. 
Ekki er svo gott við að una, sem 
þér þykir, segir Ólöf, því hann er 
faðir þinn og ég móðir þín. Mína 
ætla ég móðurina versta og grimm- 
asta, því þetta eru þau ódæmi, er 
eigi munu fyrnast um aldur, mælti 
Ýrsa- 

Þetta gætu verið lokaorð leiksins. 

Þegar Helgi konungur frétti þetta, 
lagðist hann í rekkju og varð all- 
ókátur. En Ýrsa gat ekki, að vonum, 
verið með honum eftir það, og fór 
því nauðug með móður sinni til Sax- 
lands. Síðar var hún gefin í ástlítið 
hjónaband Aðils konungi í Upp- 
sölum, hinum versta manni og undir- 
förlasta, sem ekki aðeins var valdur 
að vígi Helga konungs föður hennar, 
heldur og sat á svikráðum við Hrólf 
son hennar. En það er enn önnur 
saga eða leikur. 

Hrólfur konungur Kraki, sem öll- 
um óvitandi og óviljandi var sonur 
systur sinnar, samfeðra, varð hinn 
ágætasti maður, og svo mikið fanst 



HUGSANAREIK 


73 


mönnum um hann, að hann var lof- 
aður bæði af vinum sínum og óvin- 
um. Er saga hans og kappa hans, 
Böðvars bjarka, hetjunnar vamm- 
lausu, og allra hinna, er féllu með 
honum í bardaganum við Skuld, 
hálfsystur hans, ein hin undraverð- 
asta og örlagaríkasta saga allra tíma. 

-0- 

Áttatíu og tveggja ára drengur 
hefir setið um stund undir fjallinu 
fríða — fjalli endurminninganna, og 
hlustað á blandaðar raddir frá liðn- 
um árum og öldum, hlustað á nið 
tímans. Og eftir þá hringferð er 
hann aftur orðinn tólf ára strák- 
hnokkinn, sem situr undir hengi- 
lampanum í lágreftu baðstofunni og 


kýs heldur að lesa fyrir heimafólkið 
en að kemba ull, spinna hrosshár eða 
flétta reipi. Hann hefir vafalaust 
litið öðrum augum á þessar sögur 
þá; en nú finst honum, að í þeim 
ómi alt af helgum hörpuslætti, eins 
og skáldið kvað. Að vísu eru þar 
margar hjáróma raddir, svo sem 
þegar verndarvættur Hrólfs í Upp- 
salaferðinni er kallaður fjandi, af 
því að munkurinn, sem að líkindum 
skráði söguna, gat sér til að það 
hefði verið Óðinn, alfaðir heiðinna 
manna, — en grunntónninn er 
hreinn, því bræðralag, hreysti og 
drengskapur eru ávalt kjörviðirnir, 
sem treyst er á, þótt þeir standist 
stundum eigi kyngimögn myrkranna. 


ÚRANÍA 


Ég sat inni í „horninu“ hljóður 
og horfði út um skjágluggann minn. 
Nú tæmdur var sálar míns sjóður 
og sorglegt að horfa þar inn. 

Því ég hafði setið hér sveittur 
að sjá hvort ég gæti ekki ort, 
en hætti loks hugsjúkur, þreyttur, 
— ég hafði engan vita né kort. 


Þá birtist mér brosandi, fögur 
hin bláklædda, himneska dís. 

Hún sagði: „Þú lest margar sögur 
um sækónga, hraunflóð og ís, 
en minna um alheimsins undur 
og eilífan hnattanna fans, 
en þar býr hið tjóðraða tundur 
og tilvera hugsandi manns- 


Mig langar að sýna þér sjálfum 
þá sindrandi stjarnanna mergð. 

Þú ferð nú með huganum hálfum 
í himneska reginsdjúps ferð, 
en sköpunar endimörk engin 
þú eygir, sem nokkurs sé verð; 
ei himnanna festingu er fengin 
nein fjarlægð né stærð eða gerð.“ 

Hún tók mig í faðm sinn, við flugum 
um fjölstirndan, eilífan geim, 
en ofraun er allflestra hugum 
að yrkja um guðdómsins heim. 

En ómæli endalauss geimsins 
er orðið mitt fagnaðarmál. 

Því gef ég nú guði alls heimsins 
öll gull mín — og líkam og sál. 

—P. S. Pálsson 



Bækur 


Richard Beck: 
í ÁTTHAGANA 
ANDINN LEITAR. 

I átthagana arulinn leitar, 
þó eigi sé loöið þar til beitar, 
og forsælu þar finnur hjartað, 
þó fátækt sé um skógarhögg. 

Sá er bestur sálargróður, 
sem að vex í skauti móður, 
en rótarslitinn visnar vísir, 
þó vökvist hlýrri morgundögg. 

Þetta orti Grímur Thomsen í 
framandi landi fyrir fullum hundrað 
árum, og gat höfundur þessarar 
bókar naumast valið sér heppilegra 
nafn að bók sinni en þetta vísu- 
upphaf, því í rauninni fljóta undir- 
straumar bókarinnar allir í sömu 
átt. 

Þessi prýðilega vandaða og vel 
prentaða bók er gefin út á Akureyri 
á sextugasta afmælisdegi höfundar- 
ins, 9. júní 1957, með svohljóðandi 
áritun: 

Dr. Richard Beck, prófessor, sex- 
fugum, flyijum við hugheilar árnað- 
aróskir og þakkir fyrir störf hans í 
þágu íslenzkrar menningar og þjóð- 
ernis. 

Þessu til staðfestingar eru undir- 
rituð um hálft sjöunda hundrað 
nöfn útgefenda og velunnara höf- 
undarins, heima og erlendis, og má 
ætla, að þar séu þó ekki allir taldir, 
sem fúslega hefðu viljað fljóta með, 


ef þeir hefðu vitað um útgáfu bók- 
arinnar. 

Sjálf hefst bókin svo með ritgjörð 
um afmælisbarnið eftir séra Benja- 
mín Kristjánsson, lofsamleg og ger- 
hugul, svo sem hans er von og vísa. 
Rekur hann þar æviþráð, áhugamál 
og störf doktorsins frá æskuárum og 
fram til þessa dags. 

Að efni til er þessi bók mjög sama 
eðlis og in fyrri bók Dr. Becks, 
„Ættland og erfðir“ — sem sé ávörp, 
samkomuerindi, bókmentalegar rit- 
gjörðir um höfunda, skáld einkum, 
og bækur þeirra. Hafa sumar hinar 
stærri ritgjörðir birtst í þessu tíma- 
riti, eins þær í hinni fyrri bókinni, 
þó þess væri ekki getið þar fyrir 
gáleysi útgefenda. Má hér tilnefna 
Jakob J. Smára, Sigurð frá Hellu- 
vaði, Tómas Guðmundsson, Þorska- 
bít, og Jón Runólfsson, og komast 
tvær síðastnefndu greinarnar næst 
hjarta mínu — kannske af því, að 
þeir Þorbjörn og Jón voru Vestur- 
-íslendingar. 

Það fyrsta og augljósasta, er mér 
finst einkum sérkenna ritverk Dr. 
Becks, er starfsgleðin. Hann gengur 
til verks með ákafa og sem næst 
fögnuði. Er þetta einkum áberandi 
í samkomuerindum og ávörpum, og 
á dálítið annan hátt í bókmenta- 
ritgjörðunum. Annað er, hve ljóð- 



BÆKUR 


75 


elskur hann er. Hann heldur víst 
sjaldan svo ræðu, jafnvel óundir- 
búna, að hann ekki kryddi þær með 
vísum eða kvæðabrotum góðskáld- 
anna svo, að manni þykir stundum 
nærri nóg um- En svo er þetta ofur 
skiljanlegt, því hann sjálfur er vand- 
virkt lýriskt ljóðskáld, þó lítið liggi 
eftir hann nú á þessum seinni árum 
annríkis og annara áhugamála. 
Hann skrifar að jafnaði skrúðmikið 
mál, skreytt hljómfögrum lýsingar- 
orðum, þó hvergi komist hann þar 
til jafns við Hómer hinn gamla, 
sem aldrei getur svo sagt frá dag- 
renningunni, að ekki komi þar „in 
árrisula, rósfingraða morgungyðja í 
ljós.“ Og Ódysseifur, sem þó er sí- 
grátandi veimiltýta, a. m. k. þegar 
hann kemst í tak við kerlingarnar í 
Miðjarðarhafseyjunum, er altaf kall- 
aður inn ráðsvinni, þolgóði, vitri, 
ágæti og þrautgóði Ódysseifur. 
Stingur það mjög í stúf við fornar 
hetjur Norðurlanda, sem hvorki 
kveinkuðu sér við benjar né dauða, 
en fá þó mun færri hólsyrði í frá- 
sögninni. 

Ekki get ég gert að því, að mér 
finst viss orðatiltæki viðhöfð helst 
til oft í báðum þessum bókum, svo 
sem markviss, hilla í mark, geiga 
ekki framhjá marki, að brúa hafið 
o. s. frv., sem virðist að vera uppá- 
haldsorðatiltæki margra nú á dög- 
um. Þetta eru í sjálfu sér góð, skil- 
merkileg og skáldleg orð, en eins og 
Sveinbjörn kvað um Eddu: 

„ . . . hana að brúka ofmjög er 

eins og tómt að éta smér,“ 

eða svipað kunningjabréfum Matt- 
híasar, sem sjaldan sleppa við að 
vitna í Magnús sálarháska, sem var 


þó bara kynlegur hérvillingur og 
enginn spekingur. Hví ekki hilta 
naglann á höfuðið einstöku sinnum? 

í skáldaritgjörðunum, sem ávalt 
eru ritaðar með velvild og af hlýum 
hug, hættir höf. við að staðhæfa 
ágæti orðanna eða hugmyndarinnar 
með því að láta höfundinn sjálfan 
tala, þ. e. tilfæra orðréttar ívitnanir 
án frekari rökfærslu. Til frekari 
staðfestingar vitnar hann svo til 
annarra merkismanna á svipaðri 
skoðun, sem er víst algengur siður 
fræðimanna. En svo er þó ekki ávalt- 
Hann skygnist stundum inn á bak 
við orðin og leitast við að leiða út 
in innri rök. Mitt er að yrkja, ykkar 
að skilja, er haft eftir skáldinu 
Benedikt Gröndal — og útskýra 
mætti bæta við. Það að skilja og 
skýra er hlutverk bókmentafræði- 
manna. Annars næðu svona bækur 
ekki tilgangi sínum, fyrir utan það 
að vera skemtilegar aflestrar. Annað 
mál er, að sumir lesendur kjósa 
heldur að finna gullkornin sjálfir, en 
að láta aðra benda sér á þau. 

Bókin er skreytt mörgum ágætum 
myndum og lýstu titilblaði í þremur 
litum, og er pappír og frágangur 
allur eftir því. 

Hafi höfundur og útgefendur 
kærar þakkir. 

Snæbjörn Jónsson: 

BERTEL 

Þetta litla kver er um íslenskt 
skáld, sem féll úr lestinni ungur að 
aldri, og hefði að líkindum engum 
verið kunnugt nú á dögum, jafnvel 
ekki grúskara eins og Snæbirni 
Jónssyni, ef hann ekki hefði verið 
einn af þeim fjórum yngri skáldum, 
sem gáfu út ritið Verðandi í Khöfn 



76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


árið 1882. Verðandi átti víst að 
verða ársrit, líkt og Fjölnir, en logn- 
aðist útaf eftir fæðinguna. 

Fyrir rúmum sextíu árum náði 
ég í Verðandi með einhverju móti 
og las í rúmi mínu eftir háttatíma 
eina nótt. Síðan hefi ég ekki séð 
hana. Helst man ég eftir Kærleiks- 
heimili Gests Pálssonar og „Upp og 
niður“ eftir Einar Hjörleifsson, sögu 
í sendibréfastíl, mjög í anda Sören 
Kirkegaard, að því er mig minnir. 
Eitthvað var þar af æskukvæðum 
Hannesar Hafstein, en óljóst man ég 
hve mörg þau voru samt, því sum af 
tvítugs ára kvæðum hans komu í 
Heimdalli tveim árum síðar. Flest 
kvæði voru víst eftir Bertel E. Ó. 
Þorleifsson, manninn, sem þetta 
kver er helgað, og eru þau öll endur- 
prentuð í því ásamt nokkrum fleiri, 
sem annars staðar höfðu verið 
prentuð. 

Bertel sóttist víst lítt læknisfræða 
námið, en var síyrkjandi bæði á ís- 
lensku og dönsku. Bókarhöf. er 
varkár í frásögninni, en telur þó 
víst, að skáldið hafi eyðilagt all- 
mikið, en sumt hafi brunnið fyrir 
slys. Ekkert er víst til af dönsku 
kvæðunum, en eins og kunnugt er 
þýddi Hannes Hafstein kvæðaflokk- 
inn Kolbrún, sem hann kallar laus- 
þýtt í fyrstu kvæðabók sinni- Um 
Kolbrún er það tvent að segja, að 
annaðhvort hefir Bertel látið betur 
að yrkja á dönsku, eða þá að Hannes 
hefir gefið kvæðunum aukna snild 
og listarbrag í þýðingunni, og er 
það líklegra, því þó margt megi gott 
um íslensku kvæði Bertels segja, 
þá ná þau þó sjaldan fegurðarblæ 
þýðingarinnar. Óvíst er hve gott 
skáld Bertel hefði orðið, því sum 


skáld þroskast seint og vaxa með 
aldri, þó allur fjöldinn hafi nokkurn 
veginn fullfengið sig um og eftir 
þrítugt. Hannes hafði ort nálega 
alla fyrstu kvæðabók sína fyrir þrí- 
tugt. Bertel var fjórum árum eldri 
en Hannes og 33 ára þegar hans ævi 
lauk. Samt var engin sanngirni í því, 
eins og bókarhöf. tekur réttilega 
fram, að telja kvæðin bergmál af 
eldri skáldunum. Hver voru svo 
eldri skáldin þá? Grímur, Gröndal, 
Steingrímur, Matthías. Ekkert af 
þessum kvæðum bera sérstaklega 
þeirra einkenni eða stimpil. En þetta 
var meinfýsnis slagorð þeirra tíma 
ritdómara, og er kannske enn, til 
þess að taka vindinn úr seglum ný- 
liðanna og til að sýna ímyndaða 
vitsmunalega yfirburði sína — líkt 
og orðið hálfmentaður, sem fyrir 
hálfri öld var brúkað í niðrunar- 
skyni um alþýðuskólamenn til að- 
greiningar frá latínulærðum em- 
bættismönnum, sem rökrétt hefðu 
þá átt að kallast almentaðir. Saman- 
ber söguna um gömlu konuna, sem 
sagði: Nú er hann sonur minn búinn 
að læra alt sem til er að læra. Hann 
er nú orðinn doktor við háskólann. 

Að sögn kunnugra manna, segir 
bókarhöf. var Bertel hið mesta 
snyrtimenni og glaðsinna, en alment 
var þó talið, að hann hafi fyrirfarið 
sér, og kváðu einhver gögn hafa 
verið fyrir því. í sjálfu sér er það 
engin fullnaðarsönnun. Menn gjöra 
svo oft ráð fyrir ýmsu sem þeir 
aldrei framkvæma. Ég þekti kerl- 
ingu á íslandi, sem altaf hótaði að 
„ganga í ána“, þegar henni sinnaðist 
við heimilisfólkið, en gerði það samt 
aldrei. í hinni léttúðugu og glaum- 
sömu „Babýlon við Eyrarsund“ var 



BÆKUR 


77 


ekki óalgengt í þá tíð, að finna 
druknaða menn fljótandi við hafn- 
arbakkann eða í borgarsíkjunum; og 
ef um fátæklinga eða umkomuleys- 
ingja var að ræða, var umsvifa- 
minst fyrir lögregluna að kalla það 
alt sjálfsmorð. Finnur Jónsson, sem 
andar kalt til Bertels, tekur af skarið 
um afdrif hans. Gæti frásögn Finns 
hæglega verið uppistaða að nútíðar- 
morðsögu. Dæmi: Svallbræður í 
peningakröggum eða jafnvel með- 
biðlar í ástamálum hittast á nætur- 
þeli, reiðast og lenda í handalög- 
mál — slær annar hinn í rot, verður 
hræddur og treður vasaklút ofan í 
kok hans, svo hann geti ekki hljóð- 


að, ef hann raknar við, stingur játn- 
ingu um sjálfsmorð í vasa hans og 
veltir honum síðan í sjóinn til frek- 
ara öryggis- 

Það er óneitanlega eitthvað hugg- 
unarríkt fyrir okkur gömlu fausk- 
ana, sem löngum lifa í fortíðinni, 
að vita, að enn eru til menn eins og 
Snæbjörn Jónsson, sem álíta það 
ómaksins vert, að draga fram í dags- 
ljósið úr gleymskuþoku liðinna ára 
menn, og verk þeirra, menn sem 
margra vonir hvíldu á, en örlögin 
léku grátt, hvort sem það var eigin 
sök eða annara. Bertel var einn af 
þeim. — G. J. 


Enskar bækur 

um íslensk efni 


Stefán Einarsson: 

A HISTORY OF ICELANDIC 
LITERATURE. 

The Johns Hopkins Press for 
The American Scandinavian 
Foundation- New York 1957. 

Eins og ég tjáði ritstjóra Tímarits 
Þjóðræknisfélagsins, er hér ekki um 
ritdóm að ræða, enda slíks ekki 
kostur, þar sem undirrituðum barst 
þetta mikla ritverk í hendur fyrir 
fáeinum dögum. 

Dr. Stefán Einarsson hefir hér 
ekki ráðizt á garðinn, þar sem hann 
var lægstur, heldur færzt í fang að 


rita sögu íslenzkra bókmennta allt 
frá upphafi vega til vorra daga. 

í upphafi bókar eru rækileg inn- 
gangsorð, en síðan kemur þáttur 
um eddukvæði. Er þar mikið efni 
saman dregið á um það bil 30 blað- 
síðum. Höfundur lét þess nýlega 
getið í blaðaviðtali, að þessi þáttur 
hefði reynzt þungur í vöfum vegna 
þess, hve mikla vitleysu menn hafa 
látið frá sér fara um þessa bók- 
menntagrein. Víst er það, að oft 
hefir mikill lærdómur yfirgnæft 
heilbrigða skynsemi í öllum þeim 
sæg rita og ritgerða, sem birzt hafa 
á þessum vettvangi. Höfundur hefir 
sýnilega lagt mikla vinnu í þennan 
kafla og tekizt furðuvel að gera 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


grein fyrir helztu kenningum fræði- 
manna, þeim sem verulegu máli 
skipta án þess að lengja mál sitt 
um of. Vel kann ég því, að ekki er 
fjölyrt um efni fram um aldur 
kvæðanna. Minnist ég í því sam- 
bandi orða prófessors Jóns Helga- 
sonar, sem hann hefir um hönd í 
ritgerð sinni um forníslenzkan 
kveðskap, en sú ritgerð birtist í 
„Nordisk Kultur“ VIII B, en próf. 
Jóni farast svo orð: „Klare og be- 
stemte svar paa spörgsmaalet om 
hvert enkelt digts alder og hjem 
foreligger ikke og vil aldrig komme 
til at foreligge.“ Er hér átt við 
eddukvæði. 

Nauðsynlegt er þó að vita deili á 
helztu kenningum um þessi efni, og 
er þeirra getið hér. Á eftir kaflanum 
um eddukvæði ræðir höfundur um 
dróttkvæði, þá um helgikvæði og 
veraldlegan miðaldakveðskap, svo 
sem dansa og rímur. Ætla ég, að 
mörgum þyki fengur í því að kynn- 
ast tveimur síðasttöldum bókmennta- 
greinum. Þær eru ekki jafnkunnar 
meðal erlendra fræðimanna sem 
eddukvæði og dróttkvæði, en engu 
að síður mjög merkilegar frá bók- 
menntalegu sjónarmiði. Báðar þess- 
ar greinir héldu við hinu fastmót- 
aða ljóðformi, þegar dróttkvæðin 
voru liðin undir lok, og skiluðu því 
rækilega áleiðis, eins og kunnugt er. 

íslenzkri sagnaritun er fengið 
rúm á um það bil 70 blaðsíðum og 
mjög fræðimannlega á því efni 
haldið, eins og vera ber. Að því 
búnu eru stuttir þættir um forn- 
aldarsögur og riddarasögur. Tvær 
síðasttaldar bókmenntagreinir telj- 
ast ekki til hinna rismeiri bók- 


mennta, en mjög merkilegar fyrir 
þau áhrif, sem þær höfðu á hina 
„klassisku“ sagnaritun- Kaflinn um 
riddarasögurnar er mjög skýr, enda 
þótt enn skorti mikla rannsókn á 
því sviði. Yfirleitt virðist mér bókin 
furðunákvæm fram um 1800, en úr 
því er farið hraðar yfir sögu. Ber að 
minnast í því sambandi, að ekki er 
langt um liðið, síðan þeir félagar, 
höfundur og próf. Richard Beck 
gáfu út ýtarleg rit um íslenzkar bók- 
menntir á 19. og 20. öld. Einkum 
finnst mér síðasti þátturinn, sem 
fjallar um vestur-íslenzk skáld full- 
ágripskenndur, en seint koma öll 
kurl til grafar, þegar rita á svo yfir- 
gripsmikið verk sem þessi bók er. 

Góð nafnaskrá fylgir ritinu og all- 
löng ritverkaskrá. Ekki veit ég, 
hvaða reglum höfundur hefir fylgt, 
þegar hann samdi ritverkaskrána, en 
þar sakna ég margs. 

Það verður seint fullþakkað, 
hversu íslenzkir fræðimenn í Banda- 
ríkjunum hafa verið mikilvirkir, að 
því er tekur til kynningar íslenzkra 
bókmennta. Hefi ég þá einkum í 
huga þá Halldór Hermannsson, 
Stefán Einarsson og Richard Beck. 

Síðasta bók dr. Stefáns Einars- 
sonar, sem nú hefir verið stuttlega 
vikið að, er þrekvirki. Menn kunna 
að fetta fingur út í einstök atriði, 
sem þar eru skráð, en mér er það 
ekki til efs, að þessi bók verður 
metin að verðleikum sem eitt af 
beztu yfirlitsritum um íslenzkar 
bókmenntir, sem enn hafa verið 
skráð. Höfundur á miklar þakkir 
skilið fyrir þetta verk. 

Haraldur Bessason 



HELZTU VIÐBURÐIR 


79 


Richard Beck: 

JÓN ÞORLÁKSSON 

Icelandic Translator 
of Pope and Milton. 

Þetta sextíu blaðsíða kver er 
endurskoðuð og mikið stytt útgáfa 
af doktors ritgjörð þeirri, er höf- 
undurinn varði við Cornell háskól- 
ann endur fyrir löngu, og nú gefin 
út í ritsafni því er nefnist Studia 
Islandica. 

Ef litið er yfir æviferil skáldsins 
Jóns Þorlákssonar — in ömurlegu 
lífskjör, alsleysi, heilsubilun, mis- 
lukkaðar ástir, hamingjusnautt 
hjónaband, sem varfærnislega er 
drepið á í þessu kveri — undrast 
maður hvílíku andlegu þreki og hug- 
rekki hann hafði yfir að ráða, að 
ekki sé gleymd in djúpa innfædda 
skáldæð, að dirfast að leggja út í 
að þýða eins óaðgengilegt torf eins 
og Popes Essay on Man. Og Miltons 
Paradise Lost er ekki heldur mjög 
árennileg, svona í fyrsta kasti. 

Bókarhöf. skýrir allar aðstæður 
og tekur réttilega fram, að þar sem 
hér var um þýðingu eftir annarri 
miðlungs góðri þýðingu að ræða, 
þá geti þessi þýðing ekki talist ná- 
kvæm, en þó séu ótrúlega margir 
sprettir innanum hjá þýðanda, sem 
■komist nærri eða framar frumkvæð- 
inu að efni og anda- Og mig langar 
til að bæta því við, að Paradísar- 
missir Jóns hefir það framyfir 
frumkvæðið, að maður getur lesið 
hann í einum fleng sér til ánægju, 
þegar tíu—tuttugu línur af Milton 


óútþyntum eru nóg til að taka af 
manni lystina. Það eru nú líklega 
yfir sextíu ár síðan ég las Paradísar- 
missi, svo út í neinn samanburð 
hætti ég mér ekki. En þó hefi ég 
það enn á meðvitundinni, að þýð- 
ingin sé, þrátt fyrir breyttan bragar- 
hátt, að mun ljóðrænni en frum- 
kvæðið. 

Þá er nú þýðingin úr Pope. Nafn- 
ið eitt, Tilraun um manninn, er nóg 
til að fæla hvern sem er frá því, að 
lesa hana. í þessu sambandi væri 
hugleiðingar nær sanni, eða hug- 
anir, eins og Guðm. Finnbogason 
viðhefir um enska orðið Essays. 
Pope er stirfið og óljóðrænt skáld, 
og heimspekin óaðgengileg, þó að 
vísu nokkrir orðskviðir úr kvæðum 
hans lifi enn á tungu enskumælandi 
mentamanna. Hefi ég aldrei getað 
skilið, hversvegna Jón lagði út í 
að þýða þetta langa kvæði. En 
bókarhöf. skýrir það svo, að hann 
hafi gjört það fyrir áskorun vina 
sinna; og að líkindum hafa andleg 
störf verið honum lífsnauðsyn þarna 
norður í fásinninu. 

Bókarhöf. minnist á aðrar þýð- 
ingar Jóns, Klopstocks Messías, sem 
ég hefi aldrei séð, og aragrúa af 
kvæðum úr dönsku og þýzku, sem 
prentuð eru í fyrstu útgáfu kvæða 
hans. Þar eru og Túllins kvæðin, 
sem fáir hafa víst þolinmæði til að 
lesa nú á dögum. En aðal inntak 
bókarinnar er um þýðingarnar úr 
Pope og Milton, eins og nafnið 
bendir til, og má óhætt fullyrða, að 
mat höf. á þessum þýðingum sé 
sanngjarnt og réttmætt, og öllu 
mjög í hóf stilt. —G. J. 


Helztu viðburðir 

meðal íslendinga vesian hafs 1957 


Richard Beck tók saman 


Jan. — í ársbyrjun varð Helgi 
Loptson, kaupmaður í Foam Lake, 
Sask., bæjarstjóri þar fyrstur íslend- 
inga; foreldrar hans, Mr. og Mrs. 
Hjálmur Loptson, hafa lengi verið 
búsett þar í bæ. 

Jan. — Laust eftir áramótin var 
Guðmundur Grímson, hæstaréttar- 
dómari í Bismarck, N. Dak., skipaður 
dómsforseti og tók þá þegar við því 
virðulega embætti. 

Jan. — Blaðafrétt skýrir frá því, 
að forseti fslands, herra Ásgeir Ás- 
geirsson, hafi 2. nóv. 1956 útnefnt 
Jón F. Sigurðsson, forstjóra í Van- 
couver, BC., íslenzkan ræðismann 
þar í borg í stað L. H. Thorláksson 
forstjóra, sem óskaði eftir lausn úr 
embættinu, sem hann hafði gegnt 
um tólf ára skeið. Hinn nýi ræðis- 
maður er fæddur á íslandi, Borg- 
firðingur að ætt, en fluttist á 
bernsku aldri vestur um haf með 
foreldrum sínum. 

20. jan. — Aldarafmælis séra N. 
Steingríms Thorlákssonar minnst 
við sérstaka guðsþjónustu í Selkirk, 
Man., en þeim söfnuði þjónaði hann 
í fullan aldarfjórðung. 

18.—20. febr. — Þrítugasta og átt- 
unda ársþing Þjóðræknisfélags ís- 
lendinga í Vesturheimi haldið í 
Winnipeg við góða aðsókn. Dr. 
Richard Beck var kosinn forseti í 
stað dr. Valdimars J. Eylands, er 


baðst undan endurkosningu; litlu 
síðar endurkaus stjórnarnefndin 
Gísla Jónsson ritstjóra Tímarits fé- 
lagsins. Heiðursfélagar Þjóðræknis- 
félagsins voru kjörnir þeir Gunnar 
Thoroddsen, borgarstjóri í Reykja- 
vík, og Valdimar Björnson, fjár- 
málaráðherra Minnesotaríkis, í 
Minneapolis. 

Marz — Um þær mundir lauk 
Björn Sigurbjörnsson frá Reykjavík 
meistaraprófi (M.A.) í landbúnaðar- 
vísindum við Manitoba-háskólann 
með ágætiseinkunn, en hann hafði 
áður getið sér mikinn námsframa. 

Marz — Mrs- Margaret Ramsey, 
sem stundar nám í félagsfræði við 
Manitoba-háskólann, hlaut náms- 
styrk (Fellowship) að upphæð $1500; 
hún er fósturdóttir þeirra Mr. og 
Mrs. Páls S. Pálsson í Winnipeg. 

Apríl — Blaðafregn greinir frá 
því, að dr. Conrad Dalman hafi verið 
skipaður prófessor í rafmagnsverk- 
fræði við Cornell-háskólann í Ithaca, 
N.Y. Hann á sér að baki glæsilegan 
námsferil, lauk B. Sc. prófi í raf- 
magnsverkfræði við City College í 
New York 1940, en meistara- og 
doktorsprófi við Polytechnic Insti- 
tute of Brooklyn árin 1947 og 1949. 
Fæddur í Winnipeg, sonur Conrads 
Dalmans hljómlistarmeistara og 
Valgerðar konu hans, er lengi hafa 
verið búsett í New York borg. 



HELZTU VIÐBURÐIR 


81 


4. maí — Dr. Richard Beck kosinn 
forseti Félagsins til eflingar nor- 
rænum fræðum (The Society for 
the Advancement of Scandinavian 
Study) á ársfundi þess í Chicago, en 
hann skipaði þann sess áður árin 
1940—’42 og 1950—’'51. 

13. maí — Hlutaðeigandi ráðherra 
Manitobafylkis tilkynnir, að Helgi 
K. Tómasson, fiskikaupmaður í 
Mikley, Man., hafi verið skipaður 
fyrsti fulltrúi fiskimanna í Manitoba, 
en þar er um brautryðjendastarf að 
ræða. Hann er sonur Kristjáns út- 
gerðarmanns Tómasson (látinn) og 
Sigþóru Tómasson í Mikley. 

14- maí — Á ársfundi blaðakvenna 
í Winnipeg (Canadian Women’s 
Press Club, Winnipeg Branch) var 
Miss Caroline Gunnarsson kosin for- 
seti deildarinnar, en hún hefir um 
allmörg ár verið ritstjóri kvenna- 
dálka hins víðlesna vikublaðs Free 
Press Weekly. Hún er fædd að 
Höfðahúsum í Fáskrúðsfirði í Suður- 
Múlasýslu, en fluttist ung vestur um 
haf með foreldrum sínum, Gunnari 
Gunnarssyni og Gróu Magnúsdóttur, 
er settust að í Þingvallabyggðinni 1 
Saskatchewan. 

Maí — í þeim mánuði fór dr. A. J. 
Thorsteinsson, forseti Manitoba- 
háskólans í skorkvikindafræði til 
Norðurálfu til þess að sitja þing 
vísindamanna í þeim fræðum á 
Englandi og í Hollandi. 

15. maí — Menntamálaráðherra 
Manitobafylkis gerir kunnugt, að 
Stefán Hansen, Winnipeg, eigi sæti 
í fimm manna nefnd, er stjórnin hafi 
skipað til þess að rannsaka starf- 
rækslu menntamála fylkisins. 


Maí — I þeim mánuði lauk neðan- 
talið námsfólk af íslenzkum ættum 
námi á Saskatchewan-háskóla (Uni- 
versity of Saskatchewan): 

Bachelor of Arts: 

Lynn Katherine Arnason, Saska- 
toon (Með heiðri og hafði einnig 
unnið námsverðlaun). 

Bachelor of Educaiion: 

Vernhard Ragnar Josephson, 
Elfros. 

Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering: 

David Gregory Eyolfson, 
Wynyard. 

Bernard Dale Olafson, Eston. 
Louis Espolin Torfason, Wadena. 

Bachelor of Science in Pharmacy: 

Donovan Carl Einarson, Dodsland. 
Harald Sigurdur W. Mercer, 
Theodore. 

Diploma in Agriculture: 

Stanley Joseph Austman, 
Kenaston. 

Associate in Arls: 

Elaine Elizabeth Arnason, Regina. 

Diploma in Nursing. — 

Public Health: 

Marguerite Loraine Magnusson, 
Leslie. 

Maí — Við vorprófin á Manitoba- 
háskóla (University of Manitoba) 
brautskráðist eftrifarandi námsfólk 
af íslenzkum ættum: 


82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Master of Science: 

Daniel Peter Snidal, M.D-, 
Winnipeg. 

Richard Allan Johnson, B.Sc., 
Winnipeg. 

Master of Education: 

Valdimar Hjálmar Lárusson, B.A., 
Winnipeg. 

Gloria Olive Sivertson, B.A., 
Winnipeg. 

Bachelor of Pedagogy: 

Norma Olive Johnson, B.A., 
Winnipeg. 

Conrad Wilhelm Sigurdson, B.A., 
Camp Morton. 

Doctor of Medicine: 

Barry Gilbert Wyatt Árnason, 
Winnipeg (Með heiðri). 

Bergthor Jens Bergman, Winnipeg 

Daniel Halldór Johnson, B. Sc. 
(Hafði unnið námsverðlaun). 

Harold Keith Steinson, Winnipeg- 

Bachelor of Science in Medicine: 

Harold David Jónasson, M.D., 
Charleswood. 

Ian Moore Morrow, M.D., 
Winnipeg (íslenzkur í móður- 
ætt). 

Bachelor of Laws: 

John Calivin Björnsson, B.A., 

Lac du Bonnet. 

Bachelor of Science in Engineering: 

(Civil) 

Marvin Tryggvi Louis Swanson, 
Riverton. (Hlau t tvenn náms- 
verðlaun). 

Junius Jacob Fridfinnsson, 
Árborg. 


Paul Nevers Bardal, Winnipeg. 
Kenneth Steingrímur Jónsson, 
Hecla. 

(Electrical) 

Donald Kenneth Johnson, Lundar. 
William Donald Johnson. 

(Mechanical) 

William Ingimar Crow, Winnipeg 
(íslenzkur í móðurætt). 

Bachelor of Science: 

(Honors Course) 

Solberg Einar Sigurdson, 
Riverton. 

(General Course) 

Theodore David Einarson 
Kenneth Vilhelm Paulson 
Ann Melanie Petursson. 

(Commerce) 

John Edvald Sigurjónsson, 

Melita. 

(Agriculture) 

Wilfred Leonard Árnason, Gimli. 

Bachelor of Arts: 

Barbara Joan May, Winnipeg 
íslenzk í móðurætt)- 
Lorraine Anne Benson 
Alice Lillian Erickson 
George Morton Goodman 
Andrea Kathleen Sigurjónsson, 
Melita. 

Conrad Vilhelm Sigurdson. 

Agricultural Diploma: 

Warren Lyrgard Sigurdson. 

Diploma in Dairying: 

George Sigurdur Hibbert 
Peter Donald Martin. 




HELZTU VIÐBURÐIR 


83 


Bachelor of Science 
in Home Economics: 

Margaret Alice Paine, Ninette 
(íslenzk í móðurætt). 

Maí — Eftirtaldir nemendur af 
íslenzkum ættum luku námi við vor- 
prófin á fylkisháskólanum í British 
Columbia (University of British 
Columbia): 

Engineering (Mechanical): 

Thorsteinn Magnus Eyolfson, 
Prince Rupert. 

Doctor of Medicine: 

John Murray Fredrickson, B.A., 
Vancouver. 

Maí — Á því vori lauk Norman 
Anderson frá Wilmette, Illinois, 
námi í verzlunarfræði (Business 
Administration and Accounting) með 
heiðri á Valparaiso-háskólanum í 
Indíana-ríki. 

26. maí — Vígði dr. Valdimar J. 
Eylands, forseti íslenzka-lúterska 
kirkjufélagsins, Albert C. Neubauer 
til Blaine og Point Roberts safnaða 
í lútersku kirkjunni í Bloominton, 
111 . 

28. maí — Blaðafrétt frá Grand 
Forks, N. Dak., skýrir frá því, að 
Stúdentar ríkisháskólans í Norður- 
Dakota (University of North Dakota) 
hafi sæmt dr. Richard Beck fyrstu 
árlegu heiðursverðlaunum sínum 
fyrir fræðistörf hans og aðra starf- 
semi háskólanum til sæmdarauka. 

31- maí—2. júní — Þrítugasta og 
þriðja ársþing Bandalags lúterskra 
kvenna haldið að Árborg, Man. Miss 
Ingibjörg S. Bjarnason, Winnipeg, 
kosin forseti í stað Mrs. Elizabeth 
Bjarnarson, Langruth. 


2. júní — Hin nýja bygging elli- 
heimilisins „Betel“ að Gimli vígð að 
viðstöddu fjölmenni. Séra Sigurður 
Ólafsson, formaður stjórnarnefndar, 
hafði samkomustjórn með höndum, 
en dr. Valdimar J. Eylands, forseti 
lúterska kirkjufélagsins flutti vígslu- 
ræðuna og framkvæmdi vígsluat- 
höfnina, en í þeirri athöfn tóku 
einnig þátt séra Eric H. Sigmar, 
ritari kirkjufélagsins og séra John 
Fullmer, prestur Gimlisafnaðar. 
Kveðjur fluttu Barney (Bjarni) 
Egilson, bæjarstjóri að Gimli, R. W. 
Bend, heilbrigðis- og velferðarmála- 
ráðherra Manitobafylkið, séra Philip 
M. Pétursson, vara-forseti Þjóð- 
ræknisfélagsins, og dr. P. H. T. Thor- 
lakson, formaður byggingar- og fjár- 
söfnunarnefndar. 

7.—8. júní — Þrítugasta og fyrsta 
ársþing Sambands Frjálstrúar kven- 
félaga haldið í Winnipeg. Mrs- S. E. 
Björnsson endurkosin forseti. 

9. júní — Við vorprófin á ríkis- 
háskólanum í N. Dakota luku námi 
þessir nemendur af íslenzkum 
ættum: 

Bachelor of Arts: 

R. S. Lyle Hillman, Mountain 
(með heiðri). 

George Magnus Johnson, 
Bismarck (með heiðri, íslenzkur 
í föðurætt). 

Barbara Ann Leifur, Bismarck 
(íslenzk í föðurætt). 

William A. Sigurdson, Hensel. 

Bachelor of Philosophy: 

Randolph Evan Stefánson, 

Grand Forks. 




84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Bachelor of Sciene in Education 

(and Bachelor’s Dimploma in 
Teaching): 

JoeAnne Margaret Johnson, 
Gardar. 

Bachelor of Science 

(in Business Administration): 

Ann A. Melsted, Gardar. 

Bachelor of Science (from the School 
of Medicine): 

Richard Arlan Olafson, B.A. 
(íslenzkur í föðurætt). 

10. júní — Við allsherjarkosningar 
í Kanada voru þessir íslendingar 
endurkosnir á sambandsþing, Wil- 
liam M. Benedickson fyrir Kenora- 
Rainy River kjördæmi í Ontario og 
W. Merwin Johnson frá Kindersley, 
Saskatchewan, fyrir kjördæmi sitt 
þar í fylkinu- 

17. júní — Lýðveldisdagur íslands 
haldinn hátíðlegur með samkomum 
þann dag eða um þær mundir víða 
í byggðum íslendinga eða borgum 
þar sem þeir eru fjölmennastir 
vestan hafs. 

Júní — Blöð flytja þá frétt, að 
séra Haraldur S. Sigmar, Kelso, 
Washington, fyrrum prestur að 
Gimli, hafi verið ráðinn kennari í 
guðfræði við Háskóla íslands um 
tveggja ára skeið, frá komandi 
hausti að telja, í stað Þóris Þórðar- 
sonar dósents, er dvelur erlendis við 
framhaldsnám. Fór séra Haraldur 
til íslands snemma hausts, ásamt 
fjölskyldu sinni, til þess að taka við 
kennaraembættinu. 

20. júní — Búnaðarmálaráðherra 
Manitobafylkis tilkynnir, að hann 


hafi skipað Luther Burbank Krist- 
jánsson ráðunaut bænda í fylkinu 
frá fyrsta ágúst að telja. Hann er 
fæddur að Gimli, sonur Hannesar 
kaupmanns (nýlega látinn) og Elínar 
Kristjánsson, útskrifaðist í búnaðar- 
fræði frá North Dakota Agricultural 
College, tók meistarapróf í bústjórn 
(Farm Management) við háskólann 
í Nebraska og býr sig undir doktors- 
próf í búnaðarhagfræði við Wis- 
consin-háskólann. 

Júní — Um þær mundir lauk 
Helgi Austman, prófessor við 
landbúnaðardeild Manitobaháskóla, 
meistaraprófi í landbúnaðarvísind- 
um (Master of Science) við Wis- 
consin-háskóla með ágætis einkunn; 
foreldrar hans eru þau Halldór og 
Anna Austman í Árborg, Man. 

Júní — í þeim mánuði lét séra 
Sigurður Ólafsson í Selkirk, Man., 
af prestsskap fyrir aldurs sakir eftir 
langt og farsælt starf. Voru þau 
hjón kvödd með samsætum og am> 
ar sómi sýndur af safnaðarbörnum 
þeirra og öðru sambæjarfólki, en í 
Selkirk hafa þau verið búsett sam- 
fleytt síðastliðin 17 ár. 

23.—26. júní — Hið 73. ársþing 
Hins ev. lút. Kirkjufélags íslendinga 
í Vesturheimi haldið í Mountain 
prestakalli í N. Dakota. Séra Eric H. 
Sigmar var kosinn forseti í stað dr. 
Valdimars J. Eylands, er endað 
hafði kjörtímabil sitt samkvæmt 
lögum félagsins. 

Júní — Við vorprófin í þeim mán- 
uði lauk Mrs. Elaine Frederick 
Vorhaus embættisprófi í læknis- 
fræði (M.D.) við The Columbia Uni- 
versity College of Physicians and 
Surgeons í New York borg. Hún er 



HELZTU VIÐBURÐIR 


85 


dóttir Karls F. Frederick, ræðis- 
manns íslands í Seattle, og konu 
hans, Mary Sumarliðason Frederick 
(látin fyrir allmörgum árum). 

28. júní—1. júlí — Ársþing “The 
Western Canada Unitarian Confer- 
ence,” áður Hið Sameinaða Kirkju- 
félag Islendinga, haldið í Wynyard, 
Sask. Séra Philip M. Pétursson var 
endurkosinn útbreiðslumálastj óri. 

Júlí — Á ársþingi Bandalags 
Hljómlistarkennarafélaga í Kanada 
(Canadian Federation of Music 
Teachers’ Association), sem haldið 
var í Acadia-háskólanum í Wolfville, 
Nova Scotia, í byrjun mánaðarins, 
var Mrs. Eric A. ísfeld, Winnipeg, 
endurkosin forseti Bandalagsins 
fyrir næstu tvö ár. 

28. júlí — Hinn árlegi íslendinga- 
dagur haldinn við Friðarbogann í 
Blaine, Wash. Við það tækifæri af- 
henti Jón F. Sigurdson, ræðismaður 
íslands í Vancouver, fyrirrennara 
sínum í embættinu, L. H. Thorlak- 
son, riddarakross hinnar íslenzku 
Fálkaorðu, sem Forseti Islands hafði 
sæmt hann stuttu áður í viðurkenn- 
ingarskyni fyrir vel unnin embættis- 
störf og aðra félagslega starfsemi. 

5- ágúst — Árlegur íslendingadag- 
ur haldinn að Gimli, Man. Aðal- 
ræðuna á íslenzku flutti séra 
Benjamín Kristjánsson, prestur í 
Grundarþingum í Eyjafirði. 

8. ágúst — Prófessor Sigurbjörn 
Einarsson í Reykjavík, formaður 
Skálholtsfélagsins á íslandi, til- 
kynnir, að Páll Guðmundsson, 
Leslie, Sask., er þá var staddur á 
íslandi, hafi gefið 10,000 kr. fjár- 


upphæð til styrktar endurreisn Skál- 
holtsstaðar. 

10. ágúst — Við sumarprófin á 
ríkisháskólanum í N. Dakota lauk 
Friðjón Thorleifson, skólastjóri í 
Park River, N. Dak., meistaraprófi í 
kennarafræðum (Master of Educa- 
tion); hann er sonur Gamalíels 
Thorleifson og Katrínar konu hans 
að Gardar, N. Dakota, en hún er 
löngu látin. 

11. ágúst — Fór fram vígsla 
Narrows ferjunnar við Manitoba- 
vatn, að viðstöddu margmenni. 
Meðal ræðumanna var Douglas 
Campbell, forsætisráðherra Mani- 
tobafylkis, Elman Guttormson, þing- 
maður St. George kjördæmis, J. 
Ragnar Johnson, póstmeistari, og 
Barney (Bjarni) Jónasson, oddviti 
Siglunesshéraðs. Mrs. Chris Hall- 
dórson tók einnig þátt í vígsluat- 
höfninni, en maður hennar, Chris 
Halldórson, fyrrum þingmaður kjör- 
dæmisins, hafði á sínum tíma beitt 
sér fyrir byggingu ferjunnar- 

Ágúst — I þeim mánuði var dr. 
Sylvia Vopni, aðstoðarprófessor í 
fræðslumálum við ríkisháskólann í 
Washington (University of Wash- 
ington) í Seattle, kosin forseti hins 
víðtæka félagsskapar Pi Lambda 
Theta á fundi hans í New York, en 
þar er um að ræða heiðursfélag 
þeirra kvenna, er stunda kennslu 
eða vinna með öðrum hætti að 
fræðslumálum. 

23. ágúst — í bæjarráðskosningum 
að Gimli þann dag var Mrs. Violet 
Einarson kosin með miklu atkvæða- 
magni; er hún fyrsta kona í sögu 
Gimli-bæjar, er sæti á í bæjarráði. 



86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ágúst — Um þær mundir kom út 
hjá bókaforlaginu Comet Press 
Books í New York leikrit In ihe 
Wake of íhe Storm eftir Miss Laugu 
Geir kennslukonu, Gardar, N. 
Dakota; er efni þess tekið úr lífi ís- 
lenzkra landnema á fyrri árum í N. 
Dakota, og hefir leikritið áður verið 
sýnt bæði í Winnipeg, víðar í Mani- 
toba, og í N. Dakota við ágætar 
undirtektir. 

Ágúst-sept. — Um þau mánaða- 
mót heimsótti biskup Islands, herra 
Ásmundur Guðmundsson, byggðir 
íslendinga í N. Dakota og Manitoba, 
og voru í för með honum séra 
Benjamín Kristjánsson prestur í 
Grundarþingum í Eyjafirði, séra 
Friðrik A. Friðriksson prófastur á 
Húsavík og séra Pétur Sigurgeirsson 
af Akureyri, ásamt með frúm 
tveggja hinna síðastnefndu. Hafði 
biskupinn og þeir klerkarnir setið 
alþjóðaþing lúterskra manna í Min- 
neapolis sem fulltrúar íslenzku 
kirkjunnar. Prédikaði biskup við 
guðsþjónustur að Gardar og Moun- 
tain, N. Dak., ennfremur í tveim 
kirkjum í Winnipeg, í Selkirk og á 
„Betel“ að Gimli. Tóku förunautar 
biskups einnig þátt í mörgum þeim 
guðsþjónustum og fluttu ásamt 
honum ræður í mörgum samsætum, 
sem hinum kærkomnu gestum voru 
haldin meðal íslendinga beggja meg- 
in landamæranna. Séra Benjamín 
ferðaðist síðan vestur á Kyrrahafs- 
strönd, en séra Friðrik og frú hans 
dvöldu vestrarlangt vestan hafs. 

Okt. — Snemma í þeim mánuði 
var Miss Sella Johnson, skólastjóri í 
Árborg, Man-, kosin forseti félags- 
samtaka kennara úr umdæmum 


þeim, sem taka yfir svæðið frá West 
Kildonan og norður fyrir Nýja- 
Island í Manitoba, á þingi þeirra 
kennara í Winnipeg. 

Okt. — Ræðismaður Norðmanna í 
Fargo, N. Dak., tilkynnir, að dr. 
Richard Beck hafi verið sæmdur 
heiðursmerki (“Medal of Merit”) 
Allsherjar-Sambands Norðmanna — 
(Nordmanns-Forbundet) í Osló í 
þakkarskyni fyrir störf hans í þágu 
þess félagsskapar. 

22. okt. — Á hinni árlegu menn- 
ingarsamkomu (“Rural Folk Festi- 
val”), sem Manitoba Pool Elevators 
efnir til og haldin var á Royal 
Alexandra hótelinu í Winnipeg, 
skemmtu íslenzk börn og unglingar 
frá Árborg og nærliggjandi héruð- 
um með söng og framsögn íslenzkra 
ljóða og hljóðfæraslætti undir stjórn 
Jóhannesar Pálssonar söngstjóra, 
með systur hans Mrs. Lilju Martin 
við hljóðfærið, en þau höfðu æft 
söngflokkana. Var hér um einstæða 
samkomu að ræða, sem tekið var 
með mikilli hrifningu samkomu- 
gesta. 

23. okt. — Paul W. Goodman end- 
urkosinn í bæjarstjórn fyrir 2. kjör- 
deild Winnipegborgar með miklu 
atkvæðamagni. 

Okt. — I þeim mánuði kom Nóbels 
verðlaunaskáldið Halldór Kiljan 
Laxness vestur um haf til mánaðar- 
dvalar í Bandaríkjunum í boði 
menningarfélagsins “The American- 
Scandinavian Foundation” í New 
York. Hélt hann þaðan vestur á 
Kyrrahafsströnd áleiðis til Indlands 
og annarra Austurlanda. Var honum, 



HELZTU VIÐBURÐIR 


87 


sem vænta mátti, ágætlega fagnað 
þar sem hann kom í Bandaríkjunum. 

11. nóv- — Þjóðræknisdeildin 
„Frón“ og stjórnarnefnd Þjóðrækn- 
isfélagsins efndu til samkomu í Win- 
nipeg í tilefni af 150 ára afmæli 
Jónasar skálds Hallgrímssonar. For- 
seti „Fróns“, Jón Jónsson, stjórnaði 
samkomunni, en dr. Richard Beck 
hélt minningarræðuna. Prófessor 
Haraldur Bessason flutti ávarp; frú 
Hólmfríður Daníelson las upp úr 
ljóðum skáldsins, og ungfrú Ingi- 
björg Bjarnason söng lög, sem samin 
hafa verið við nokkur af kvæðum 
hans. Samkoman var fjölsótt og 
þótti vel takast. 

30. nóv. — Fimmtán ára afmælis 
norræna félagsins, The Viking Club, 
í Winnipeg minnst með veglegri af- 
mælisveizlu. Hafa Islendingar komið 
drjúgum við sögu félagsins frá byrj- 
un, og núverandi forseti er Heimir 
Thorgrímsson, er stjórnaði afmælis- 
hófinu. Aðrir íslendingar, sem fluttu 
ávörp við það tækifæri voru þeir 
W. J .Líndal dómari, Einar P. Jóns- 
son ritstjóri, og dr. Richard Beck. 

Des. — Um hátíðaleytið kom út 
stórt hátíðarblað af vikublaðinu 
Lögbergi í tilefni af 70 ára afmæli 
blaðsins (14. janúar 1958), er flutti 
meðal annars hlýjar kveðjur helztu 
valdamanna hinnar íslenzku þjóðar. 


Núverandi ritstjóri, Einar P. Jóns- 
son skáld, hefir skipað þann sess í 
full 40 ár, en síðastliðin fimmtán ár, 
hefir kona hans, frú Ingibjörg Jóns- 
son, verið ritstjóri kvennasíðu blaðs- 
ins. 

Des. — Um áramótin kom út á 
vegum prentsmiðju Johns Hopkins 
háskólans í Baltimore (The Johns 
Hopkins Press) og menningarstofn- 
unarinnar The American Scandi- 
navian Foundation í New York A 
Hisíory of Icelandic Literaiure eftir 
dr- Stefán Einarsson prófessor, mikið 
og vandað yfirlitsrit yfir íslenzkar 
bókmenntir að fornu og nýju, og 
gagnmerkt að sama skapi. 

Des. — í stórveizlu, sem haldin 
var á Fort Garry hótelinu í Winni- 
peg á gamlárskvöld, var Walter 
Johnson, nú í Flin Flon, Man., af- 
hentur áletraður skjöldur sem tákn 
þess, að hann hefði, af hálfu dag- 
blaðsins Winnipeg Tribune, verið 
sæmdur heiðurstitlinum “The Citi- 
zen of the Year” í viðurkenningar- 
skyni fyrir að hafa fundið mikil- 
vægar málmnámur í norður-héruð- 
um Manitoba. Hann er fæddur á 
íslandi og er Húnvetningur að ætt, 
en fluttist barnungur vestur um 
haf með foreldrum sínum, Ásgeir 
Jónssyni og Kristínu konu hans, árið 
1887, en þau settust að í Calder, 
Sask. 



Mannalát 


Maí 1956 

10. Thóra Laxdal Sigurdson, kona Jóels 
Sigurdson, í Mozart, Sask. Fædd 30. des. 
1874 á KrossastöSum á Þelamörk í Eyja- 
fjarCarsýslu. Foreldrar: SigurSur SigurSs- 
son og Marja GuSmundsdóttir; fluttist 
meS þeim vestur um haf 1888. 

Septemher 1956 

1 þeim mánuSi — Jakob Erlendson, á 
sjúkrahúsi í Cavaviler, N. Dak. Fæddur á 
Jökli I EyjafjarSarsýslu 28. júlí 1876. 
Foreldrar: Jóhann Erlendsson og Sigur- 
björg kona hans. Kom til Ameríku 1883. 
ForystumaSur I sveitarmálum. 

Október 1956 

18. Frimann K. Sigfússon, fyrrum kaup- 
maSur I Blaine, Wash., á sjúkrahúsi I 
Bellingham, Wash. Fæddur 18. nóv. 187 5 
aS bakka I NorSur-Múlasýslu. Foreldrar: 
Sveinn Kristinn Sigfússon og Kristín Jóns- 
dóttir; fluttist ungur vestur um haf til 
N. Dakota, en hafSi veriS búsettur I 
Bellingham nærri 40 síSustu árin. 

Nóvember 1956 

29. Karltas Skafel, ekkja Jóns J. Skafel, 
á sjúkrahúsinu I Foam Lake, Sask. Fædd 
á MeSallandi I Vestur-Skaftafellssýslu 17. 
ágúst 1863. Flutti til Vesturheims 1901. 

Desember 1956 

3. Elín Ingunn Magnússon, kona Magn- 
úsar O. Magnússonar, aS heimili slnu I 
grennd viS Blaine, Wash. Fædd 23. jan. 
1880. Foreldrar: Gunnlaugur Sakkeusson 
frá Núpehóli I MiSfirSi og Sigurlaug Sig- 
urSardóttir frá Selsási I VíSidal. Fluttist 
meS foreldrum sínum vestur um haf til 
N. Dakota 1883. 

6. Dr. Andrés Fjeldsted Oddstad, aS 
heimili sínu I San Francisco, Calif. Fædd- 
ur I KalastaSakoti á HvalfjarSarströnd 17. 
ágúst 1887. Foreldrar: Jón Sveinbjörn 
Oddstad og GuSný Fjeldsted Oddstad; 
fluttist meS þeim til Canada sjö ára 
gamall. ForystumaSur I félagsskap íslend- 
inga I NorSur-Californíu. 

Janúar 1957 

1. Fred S. Snowfield lögfræSingur, á 
sjúkrahúsi I Cavalier, N. Dak. Fæddur 2. 
nóv. 1901 I Hannah, N. Dak. Foreldrar: 
Magnús Sigurbjörnsson Snowfield og GuS- 
björg Jónína GuSmundsdóttir, landnemar 
I Mountain-byggSinni I N. Dakota. Ríkis- 
lögsóknari (State Attorney) I Pembina- 
héraSi frá 1938 til dauSadags. 

4. GuSbjörg Elíasson, kona Ellasar 
Elíassonar trésmíSameistara, frá Árborg, 
Man., 72 ára aS aldri. ÆttuS úr NorSur- 
IsaíjarSarsýslu, dóttir hjónanna Sæmundar 
Gíslasonar og Maríu aS HörgshlíS I 
ReykjafjarSarhreppi. 


6. Kristín Stefanla Jóhannsson, kona 
Jóhanns G. Jóhannssonar kennara, aS 
heimili sínu I Winnipeg, Man. Fædd aS 
SkáldstöSum I EyjafirSi 4. des. 1888; kom 
til Canada 1904. 

10. GuSni DavíSsson, á elliheimilinu 
,,Stafholti“ I Blaine, Wash. Fæddur £ 
Hólalcoti I Reykjadal I SuSur-Þingeyjar- 
sýslu 11. nóv. 1871. Foreldrar: DavIS ís- 
leifsson og GuSrún Jónsdóttir. Kom til 
Vesturheims 1893, en hafSi veriS búsettur 
I Blaine yfir 50 ár. 

10. William Freeman, landbúnaSar- 
fræSingur, á sjúkrahúsi I Fargo, N. Dak. 
Fæddur aS Upham, N. Dak., 19. sept. 1895. 
Foreldrar: GuSmundur og GuSbjörg Free- 
man, landnemar I Mouse River byggSinni 
I N. Dakota. Kunnur frömuSur I land- 
búnaSarmálum. 

13. Óskar B. ísfeld, I Skaskatoon, Sask., 
fyrrum bóndi I Mozart-byggS I Saskat- 
chewan. 

15. Jóhannes (Joe) SigurSsson, á sjúkra- 
húsi I Winnipeg. Fæddur aS GoSdölum I 
SkagafirSi 8. jan. 1873. Foreldrar: Sigur- 
geir SigurSsson og SigríSur GuSmunds- 
dóttir. Kom vestur um haf 1903. 

17. Thoroddur S. Oddson, I Los Angeles, 
Calif., sonur Thorsteins Oddssonar, fyrrum 
fasteignasala I Winnipeg. 

23. Hannes Kristjánsson, fyrrum kaup- 
maSur á Gimli, Man., á Almenna sjúkra- 
húsinu I Winnipeg, Man. Fæddur I Ytri- 
Tungu á Tjörnesi 6. sept. 1883. Foreldrar: 
Kristján Sigurjón GuSmundsson og Helga 
Jóhanna ÞórSardóttir; kom meS þeim 
vestur um haf 1887. ÁhugamaSur um 
byggSarmál, skólaráSsmaSur áratugum 
saman. 

25. Emma Strang Bergman, fyrrum £ 
Winnipeg, I Detroit, Michigan. Fædd aS 
Baldur, Man., en hafSi átt heima I Detroit 
síSastliSin 25 ár. 

26. Benedikt Kjartansson, á iheimili sínu 
I Mikley, Man. Fæddur I Sólheimatungu I 
Mýrasýslu 10. okt. 1860. Foreldrar: 
Kjartan Einarsson og GuSbjörg Benedikts- 
dóttir. Fluttist vestur um haf til Mikleyjar 
aldamótaáriS. 

26. Marteinn GuSmundsson Martin, á 
sjúkrahúsinu I Baldur, Man. Fæddur 2. 
júnl 1873 aS Flugu I BreiSdal I SuSur- 
Múlasýslu. Foreldrar GuSmundur Mar- 
teinsson og Kristín Gunnlaugsdóttir; kom 
meS þeim til Canada fimm ára aS aldri. 

27. Jónas J. ThorvarSsson, fyrrum 
kaupmaSur, aS heimili slnu I Wlnnipeg, 
Man. Fæddur aS Leikskálum I Dalasýelu 
8. des. 1866. Foreldrar: ÞorvarSur Berg- 
þórsson og Kristín Jóhannesdóttir. Fluttist 
til Vesturheims 1887. 

27. Mrs. C. Albert (Lilly) Johnson, frá 
Nash, N. Dak., á sjúkrahúsi 1 Grafton, 
N. Dak. Fædd á Blönduósi I Húnavatns- 



MANNALÁT 


89 


sýslu 7. des. 1896, en fluttist með foreldr- 
um slnum til Bandaríkjanna 1901. 

29. Anna Sigurveig Pétursson, að heimili 
sfnu I Winnipeg, Man., 29 ára aS aldri. 
Foreldrar: Séra Philip M. og Thórey 
Pétursson I Winnipeg. 

30. Hannes J. Lándal, fyrrum fésýslu- 
maSur í Winnipeg, aS heimili slnu I Santa 
Monica, Calif., 72 ára aS aldri. Húnvetn- 
ingur aS ætt, fæddur á Islandi, en fluttlst 
barnungur vestur um haf. 

Seint I þeim mánuSi — Mrs. Anna 
Thorsteinsson frá Stony Hill, Man., á Al- 
menna ejúkrahúsinu I Winnipeg, Man., 
64 ára gömul. 

31. Sigsteinn Stefánsson, I Selkirk, Man. 
Fæddur 7. des. 1877. Foreldrar: Séra 
Stefán Sigfússon frá SkriSuklaustri I 
Fljótsdal og Malena Pálína Þorsteinsdóttir 
frá EyjóIfsstöSum á Völlum. Kom meS 
foreldrum sinum vestur um haf 1901. 

Febrúar 1957 

11. Bjarni Johnson, aS heimili sonar 
síns, N. R. Johnson kaupmanns, aS Lund- 
ar, Man., 93 ára aS aldri. 

13. Ingibjörg Thórunn Olson, ekkja 
óskars Alexanders Olson, I Nanaimo, 
Victoria, B.C., 68 ára gömul. Foreldrar: 
Landnámshjónin Magnús og Kristín Hin- 
rickson, Chuchbridge, Sask. 

13. Una Jónasson, kona GuSmundar 
Jónasson, á sjúkrahúsi I Vancouver, B.C., 
47 ára aS aldri. 

15. GarSar Björnsson trésmiSur, frá 
Winnipeg, aS Thicket Portage, Man., 52 
ára gamall, sonur Mr. og Mrs. Hallgrlmur 
Björnsson, sem lengi voru búsett I River- 
ton, Man. 

17. ólafur J. ólafsson tannlæknir, aS 
heimili slnu I La Grange Park, Illinois, 
75 ára aS aldri; hann var sonur Jóns 
Ólafssonar ritstjóra og skálds og Helgu 
Eiríksdóttur konu hane. Kom vestur um 
haf 13 ára gamall; stundaSi tannlækninga- 
nám á Northwestern University Dental 
School og brautskráSist þaSan 1905. HafSi 
gegnt ýmsum trúnaSar- og virSingarstöS- 
um innan tannlæknastéttarinnar. 

18. Pétur Thorsteinsson, bóndi, aS 
heimili slnu I grennd viS Wynyard, Sask. 
Fæddur aS DaSastöSum I Reykjadal I 
Þingeyjarsýslu 7. jan. 1899. Foreldrar: 
Steingrímur Þorsteineson og Petrlna GuS- 
mundsdóttir; kom meS þeim til Amerlku 
áriS 1893; athafnamaSur, sem kom víSa 
viS I sveitarmálum. 

24. Margrét Laxdal, á Grace sjúkrahús- 
inu I Winnipeg. Fædd 10. marz 1878 á 
KrossastöSum á Þelamörk I EyjafirSi. 
Foreldrar: SigurSur SigurSsson og Marja 
GuSmundsdóttir; kom meS þeim til 
Amerlku 1888. 


28. Mrs. Margrét Sveinson, á heimili 
slnu I Saskatoon, Sask., 72 ára aS aldri. 

28. GuSmundur GuSbrandseon, á elli- 
heimilinu Stafholt I Blaine, Wash. Fædd- 
ur I Háakoti á Álftanesi 4. júlí 1861. For- 
eldrar: GuSbrandur Hinriksson og Ást- 
ríSur Árnadóttir. Fluttist vestur um haf 
til N. Dakota 1882. 

í þeim mánuSi — Mrs. Ellen Margaret 
Ellis (Elln Margrét Jónsdóttir Skardal), I 
Winnipeg. Fædd 1. júlí 1864 aS Göngu- 
skörSum I SkagafirSi. Foreldrar: Jón 
Jónsson og Björg Bjarnadóttir. Kom til 
Vesturheims fyrir 70 árum. 

Marz 1957 

6. Bergljót Eyford, á hjúkrunarheimili 
í Vancouver, B.C., 81 árs aS aldri, ættuS 
úr EyjafirSi. 

8. Jónas Johneon, á Almenna sjúkrahús- 
inu I Regina, Sask. Fæddur á íslandi 30. 
maí 1871, en kom vestur um haf til N. 
Dakota 1902. 

9. Thorbjörg (Bertha) MacLeod, I 
Berkeley, Calif., 51 árs aS aldri. Foreldrar: 
Jón og Björg Búason I Wynyard, Sask. 

9. GuSni Júlíus Oleson, frá Glenboro, 
Man., á Almenna sjúkrahúsinu I Winni- 
peg. Fæddur 22. mal 1882 I grennd viS 
Gimli, Man. Foreldrar Eyjólfur Jónsson 
og Sigurveig SigurSardóttir, er fluttu frá 
Dalhúsum I SkriSdal I SuSur-Múlasýslu 
vestur um haf til Nýja-lslands 1878. 
Kunnur fyrir ritstörf og forystumaSur 1 
félags- og héraSsmálum. 

11. Helgi Johnson, aS heimili slnu I 
grennd viS Akra, N. Dak. Fæddur á Fagra- 
nesi á Langanesi 3. jan. 1863. Foreldrar: 
Jón Helgason og SigríSur SigurSardóttir, 
ættuS úr EyjafirSi. Kom vestur um haf 
til N. Dakota 1889. 

14. Júlíus Ingimundarson Goodman, 
bátasmiSur, á heimili slnu I St. James, 
Man., 75 ára aS aldri; alinn upp I Isa- 
foIdarbyggSinni I Nýja-lslandi. 

16. Mrs. Ole Tokle (GuSrún Einarsson), 
I Climax, Sask., 82 ára. Kom til Canada 
1911 frá Reykjavlk. 

17. Halldór Thorkelsson, fyrrum kaup- 
maSur I Ashern, Man., á sjúkrahúsi I 
Winnipeg, 69 ára aS aldri. ÆttaSur frá 
Klúku I HjaltastaSaþinghá I NorSur- 
Múlasýslu, kom vestur um haf 1914. 

24. Ásgeir Bjarnason, fyrrum búsettur I 
Selkirk, Man., á sjúkrahúsi I St. Boniface, 
Man. 

25. Pálmi Jóhannsson, bóndi og fiski- 
maSur viS Gimli, Man., á Johnson Memor- 
ial sjúkrahúsinu aS Gimli. Fæddur aS 
BðlsstaS sunnanvert viS Gimli, sonur land- 
námshjónanna Jóhanns Jónssonar og Sig- 
ríSar ólafsdóttur, er voru bæSi ættuS af 
Akureyri. 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


26. Kristján Herman Thorsteinson, frá 
Riverton, Man., á Almenna sjúkrahúsinu, 
27 ára aS aldri. 

28. Sveinn Björnseon, frá Charleswood, 
Man., i Winnipeg, 97 ára gamall. Fæddur 
á íslandi, en hafSi veritS búsettur I Canada 
um 70 ár, 47 þeirra I Charleswood. 

28. Solveig Maria Lawson, á heimili sínu 
f West Kildonan, Man. Fædd á Gíslastöö- 
um á Völlum í Suöur-Múlasýslu 1. júli 
1880. Foreldrar: GuÖni Ólason og Margrét 
ÞúrÖardóttir; kom meö þeim vestur um 
haf til N. Dakota 1886. 

Apríl 1057 

4. Hjálmar Josephson, á sjúkrahúsi i 
Foam Lake, Sask. Fæddur í Skógum i 
Vopnafirði 7. dee. 1862. Foreldrar: Jósep 
Hjálmarsson og Kristín Siguröardóttir. 
Kom árið 1903 vestur um haf til Ivanhoe, 
Minnesota. 

17. Guölaug Oddleifsson, ekkja Sigurðar 
Oddleifssonar, á heimili sínu i Fort, Garry, 
Man., áttræð að aldri. 

18. Christian Franklin Goodman, i 
Seattle, Wash. Fæddur 29. jan. 1902 I 
Selkirk, Man. Foreldrar: Franklin L. og 
Frlða (Dínusson) Goodman. 

19. Guðbjörn Jóhannesson, á heimili 
sinu I St. James, Man., 42 ára. 

19. Herman S. Nordal, á ejúkrahúsi í 
Victoria, B.C., 77 ára gamall; fyrrum bú- 
settur á Gimli og I Selkirk, Man. 

23. Mrs. Sigriður ólafsson, ekkja Jóns 
ólafssonar, I Pienty, Sask., 88 ára að aldri; 
áður um langt skeið búsett f Leslie, Sask. 

27. Mrs. Petrína Sigrún Eggertson, á 
sjúkrahúsi I St. Boniface, Man., 94 ára 
gömul. 

Maí 1957 

1. Júiana Johnson, kona Sveins John6on 
kaupmanns, á heimili sfnu að Lundar, 
Man. Fædd 3. júli 1887. Foreldrar: Jón og 
Anna Sigfússon, og kom hún barnung með 
þeim til Lundar. 

2. Mrs. Sigurlina Björnson, I Seattle, 
Wash. Fædd 17. maf 1896 að Mountain, 
N. Dak. Foreldrar: Jón og Sólrún Sigfús- 
son. 

6. Frank L. Goodman, fyrrum kaup- 
maður, á heimili sínu I Selkirk, Man., 83 
ára. 

7. Jarðþrúður Árnadóttir Johnson, ekkja 
Helga Johnson, á heimili sfnu I grennd 
við Akra, N. Dak. Fædd 1876 á Egilsstöð- 
um á Völlum; fluttiet ung til Vesturheims. 

7. Miss Stefanfa Pálsson, á sjúkrahúsi I 
Winnipeg, Man. Fædd 13. júni 1880, ættuð 
úr Borgarfirðl eystra. Foreldrar: Sveinn 
Pálsson og Þórunn Sigurðardóttir. Kom 
vestur um haf til Winnipeg 1902. 


7. Sigurjón Sigmar, 1 Vancouver, B.C., 
hátt á áttræðisaldri. Fæddur að Hólum I 
Suður-Þingeyjarsýslu, en fluttist barn að 
aldri til Canada með foreldrum sfnum. 

8. Guðrún Hjálmarson Schaldemoee, á 
sjúkrahúsi I Vancouver, B.C. Fædd að 
Flögu I Þistilfirði I Norður-Þingeyjarsýslu 
12. ágúst 1885. Foreldrar: Finnbogi 
Hjáimarsson og ólöf ólafsdóttir. Kom 
tveggja ára gömul til Vesturheims með 
foreldrum sfnum, er settust að I N. Dakota. 

10. Thoreteinn Oliver, fyrrum búsettur 
að Winnipegosis, Man., á sjúkrahúsi I 
Winnipeg. Fæddur á Eyrarbakka 29. ágúst 
1868. Foreldrar: Þorsteinn Þorsteinsson og 
Sigrfður Þorgilsdóttir. Kom til Canada 
1909. 

10. Stefán Johnson (Jónsson), á heimili 
sínu I New York-borg. Breiðfirðingur að 
ætt, fæddur 13. júnf 1871. Foreldrar: Jón 
Jónsson og Málmfríður Jósepsdóttir. 

13. Andrés Karl Eirfksson, fyrrum bú- 
settur I Árborg, Man., á heimili sínu í 
Vancouver, B.C. 

22. Kristfn L. Hannesson, á heimili sfnu 
I Winnipeg, 68 ára gömul. Foreldrar: Jó- 
hannes og Jónfna Hannesson, er lengi 
bjuggu I Winnipeg. 

24. G. L. Stephenson frá Winnipeg, f 
Vancouver, B.C., 76 ára að aldri. 

1 þeim mánuði — Mise Kristfn Dal- 
mann, fyrrum kennslukona og kaupkona, 
f Minneota, Minnesota, 66 ára. Foreldrar: 
Guðmundur A. og Sigurveig Dalmann. 

í þeim mánuði — Sigurður Sturlaugsson, 
fyrrum fasteignasali, í Selkirk, Man., 78 
ára gamall. 

30. Ástrfður Einarsdóttir Gfslason, kona 
Magnúsar Gfslasonar, á heimili sfnu f Ár- 
borg, Man. Fædd 24. jan. 1887 að Árna- 
neei f Austur-Skaftafellssýslu. Foreldrar: 
Einar Stefánsson og Lovfsa Benedikts- 
dóttir; kom með þelm til Canada 1904. 

1 lok mánaðarins — Ingveldur Ingi- 
/mundardóttir Thorsteinsson, ekkja Jóns 
Þorsteinssonar (úr Hrútafirði), á heimili 
sfnu I Duluth, Minnesota, 98 ára að aldri. 
Ættuð frá Efri-Reykjum I Biekupstungum. 

Júní 1957 

1. Valgerður Jónasson kennslukona, á 
heimili sfnu f Winnipeg, Man. Fædd 11. 
jan. 1888 á Syðri-Neslöndum f Mývatns- 
sveit. Kom til Canada með foreldrum sfn- 
um, Þorláki Jónassyni og Kristrúnu 
Pétursdóttur, árið 1893. 

1. Séra Helgi I S. Borgford, á sjúkrahúsi 
f New York borg, 53 ára að aldri. Fæddur 
I Winnipeg, eonur Þorsteins byggingar- 
meistara og Guðrúnar Borgford. Lauk 
verkfræðinámi á Manitobaháskóla 1927, 
guðfræðinámi á Meadville Theological 
School f Chicago 1936 og prestvfgðist 




MANNALÁT 


91 


næsta ár. HafSi þjónaí söfnutSum bæöi í 
Canada og Bandaríkjunum. 

3. Kristln Grlmson, á sjúlcrahúsi I Wyn- 
yard, Sask. Fædd á Skógum I Reykja- 
hverfi I SuíSur-Þingeyjarsýslu 23. marz 
1865. Foreldrar: Sigurpáll Árnason og 
GuÖný ólafsdóttir. Kom til Vesturheims 
1889. 

4. Thðrey Straumfjord, kona Jóns V. 
Straumfjorda læknis, aÖ heimili slnu I 
Astoria, Oregon. Fædd á ísiandi 1895, en 
fluttist sjö ára gömul vestur um haf með 
foreldrum sínum, Guðmundi og Björgu 
Thordarson, er settust að I Piney-byggÖ- 
inni I Manitoba. 

5. SigurÖur Albert SigurÖsson, frá 
Reykjavlk P.O., Man., á sjúkrahúsinu I 
St. Rose, Man. Fæddur á íslandi 20. júnl 
1892, en kom vestur um haf aldamóta- 
áriÖ með foreldrum slnum, Guðmundi 
SigurtSseyni og Eyvör Eiríksdóttur, er 
bjuggu fyrstu árin I Selkirk, Man. 

8. Allan William Lindal, á heimili sínu 
a6 Lundar, Man., sonur Daníels og Mar- 
grétar Lindal þar I bæ. 

20. Margrét Sigmar ólafsson, kona Jóns 
ólafssonar, á heimili stnu I Winnipeg, 
Man., 74 ára aÖ aldri. 

26. GuÖmundur Paulson bóndi, að heim- 
ili slnu við Arborg, Man. Fæddur 23. des. 
1886. Foreldrar: Páll Jónsson og Guð- 
björg Guðmundsdóttir að Arnarvatni I 
Suður-Þingeyjarsýslu. Kom til Canada 
með móður sinni þegar hann var á þriöja 
ári. 

27. Eggert Johnson byggingameistari, 
að heimili slnu I Winnipeg, Man., en þar 
I borg hafði hann átt heima I 59 ár. 

28. óli Júllus Halldórsson, I Wynyard, 
Sask. Fæddur 12. júlí 1880 I Parry Sound, 
Ontario. Foreldrar: Jóhannes Halldórsson 
og Anna Hólmfríður Sigurðardóttir, bæði 
af eyfirzkum ættum, er fluttust vestur um 
haf til Parry Sound 1877. Forystumaður 
I byggðarmálum. 

29. Elizabeth Goodman, ekkja Pálma 
Goodman, fyrrum I Selkirk, Man., 53 ára 
að aldri. 

29. Steinþór Gunnlaugsson, fyrrum I 
Wynyard, Sask., á ejúlcrahúsinu I Salt- 
coats, Sask. Fæddur á Ytralóni á Langa- 
nesi I Norður-Þingeyjarsýslu 29. jan. 1871. 
Foreldrar: Gunnlaugur Þorsteinsson og 
Rósa Jónsdóttir, bæði af eyfirzkum ættum. 
Fluttist vestur um haf 1909. 

f þeim mánuði — Björn Björnsson 
fiskimaður, I Riverton, Man. 

Júlí 1957 

1. Magnús Peterson, á ejúkrahúsi I 
Gladetone, Man., 83 ára að aldri. Ættaður 
úr Miðfirði I Húnavatnssýslu, en kom til 


Canada á fermingaraldri. Hafði tekið 
mikinn þátt I sveitarmálum. 

6. Jón Ásgeirsson málarameistari, á 
heimili slnu I Winnipeg. Fæddur 17. maí 
1884 á stað 1 Hrútafirði. Foreldrar: Ás- 
geir Jónsson og Sólveig Guðmundsdóttir. 
Kom vestur um haf til Winnipeg 1913. 
Áhugamaður um þjóðræknismál og önnur 
vestur-íslenzk félagsmál. 

10. Hjálmar Albert Kristjánsson, á 
Texada, B.C. Fæddur á Gimli, Man., 16. 
nóv. 1905. Foreldrar: séra Albert og Anna 
Kristjánsson, Blaine, Wash. 

13. Thuríður Sveinsdöttir Holm, ekkja 
Magnúsar Holm, að Pine Falls, Man. 
Fædd 16. marz 1874 að Kálfanesi I Staðar- 
sveit I Strandasýslu. Foreldrar: Sveinn 
Magnússon og Halldóra Guðmundsdóttir; 
kom með þeim vestur um haf til Winni- 
peg 1887. 

14. Guðrún Kristjana Björnsdóttir, ekkja 
Halls ólafssonar Hallssonar, á heimili 
slnu I Oakland, Calif. Fædd I Keflavík 1. 
sept. 1864. Foreldrar: Björn Þorleifsson og 
Anna Ellsabet Bergsteinsdóttir. Kom 
vestur um haf með manni sínum 19 03. 

18. Pálmi Lárusson, fyrrum fisklmaður 
á Gimll, Man., á Almenna sjúkrahúsinu 1 
Winnipeg. Fæddur 6. marz 1865 á Smyrla- 
bergi á Ásum (Kólkumýrum) 1 Húna- 
vatnssýslu. Foreldrar: Lárus Erlendsson 
og Sigrlður Hjálmarsdóttir skálds Jóns- 
sonar frá BÓlu. Kom vestur um haf 1893 
og var búsettur að Gimli um fimmtlu ár. 

27. Drukknaði eftirfarandi fólk, sem 
allt var ættað frá Mountain, N. Dak., en 
undanfarin ár búsett I Seattle, Wash., I 
skemmtiferð I Puget Sound þar I greend: 
Mr. og Mrs. Lawrence Gudmundson og 
börn þeirra: Kenneth (16 ára), Dennis 
(12 ára) og Linda (4 ára); og Mr. og Mrs. 
V. A. Johnson og Wade Allen sonur þeirra 
(6 ára). 

28. Böðvar Halldórsson frá Belair, Man., 
á sjúkrahúsinu I Beausejour, Man., 58 ára 
að aldri. 

f þeim mánuði — Mrs. Ingibjörg ólafs- 
son, á elliheimilinu „Betel" að Gimli, Man., 
nlræð að aldri. 

Agúst 1957 

1. John Davidson vátryggingarstjóri, I 
Winnipeg, Man. Fæddur þar I borg 8. 
febr. 1891, sonur Sigurðar Davíðssonar 
frá Stóruvöllum I Suður-Þingeyjarsýslu og 
Slgrlðar Jónsdóttur frá Strönd við Mývatn. 

7. Halldór Gtslason, fyrrum bóndi að 
Leslie, Sask., á helmili sínu I Winnipeg, 
Man. Fæddur 187 3 á Hofsströnd I Borgar- 
firði eystra. Foreldrar: GIsli Benediktsson 
og Una Guðlaug Sigfúsdóttir frá Hamborg 
I Fljótsdal. Fluttist til Canada 1904. 

7. Sigurborg Vopni, ekkja Jóns J. Vopni 
byggingameistara, á heimili slnu I Wnni- 



MANNALÁT 


92 


peg, Man. Fædd 10. aprll 1876 at5 Álítavík 
I BorgarfjarSarhreppi I NorSur-Múlasýslu. 
Foreldrar: Magnús Snæbjörnsson og GuS- 
rún Björg ögmundsdöttir. Fluttist vestur 
um haf til Winnipeg tiu ára aS aldri. 

8. Thðrarinn Magnússon trésmiSur frá 
Gimli, Man., I Selkirk, Man., 64 ára. 
Fæddur I Winnipeg, en fluttist á unga aldri 
til Gimli. 

9. GuSrún HafliSason, kona Jóns Haf- 
iiSasonar, á heimili sínu I Winnipeg, Man. 
Fædd 1. jan. 1888 á Prestsbakka á SISu. 
Foreldrar: séra Bjarni Þðrarinsson og 
Ingibjörg Einarsdóttir; mun hafa komiS 
vestur um haf aldamótaáriS. 

12. Norman Laurence Isford fiskimaSur, 
á Gimli, Man., 52 ára gamall. 

12. Þórunn Borgfjord, kona GuSmundar 
Borgfjord, á heimili sínu I Árborg, Man., 
81 árs aS aldri. ÆttuS frá Valbjarnar- 
völlum I Borgarhreppi I Mýrasýslu. For- 
leldrar: Hallgrímur SigurSsson og Indíana 
Lilja Þorsteinsdóttir. HafSi dvaliS vestan 
•hafs I 66 ár. 

14. KonráS Nordman, á sjúkrahúsinu í 
Glenboro, Man. Fæddur aS Brú I Argyle- 
byggSinni I Manitoba 6. marz 1886. For- 
eldrar: GuSmundur og GuSrún Nordman, 
landnemar þar 1 byggS. 

15. Einar Jón Hinriksson, I Selkirk, 
Man., 72 ára aS aldri. Fæddur á íslandi, 
en hafSi búiS I Selkirk I 67 ár; fyrrum 
bæjar- og skólaráSsmaSur. 

18. Sveinsína Ingibjörg Árnadóttir 
Johnson, ekkja Jóhanns B. Johnson, á 
heimili sfnu I Vancouver, B.C. Fædd 13. 
júní 1877 á SySstu-GörSum I Kolbeins- 
staSahrepp I Snæfellsnessýslu.. Foreldrar; 
Árni Jónsson og Valdís Þorgeirsdóttir. 
Fluttist snemma á landnámsárum vestur 
um haf meS foreldrum sínum til Mikleyjar 
I Manitoba. 

20. Stefanía Lyngdal, kona F. O. Lyng- 
dais, I Vancouver, B.C. 

26. Árni B. Gíslason, fyrrum héraSe- 
dómari, á sjúkrahúsi I St. Peter, Minne- 
sota, áttræSur aS aldri. Foreldrar: Björn 
Gíslason og ASalbjörg Jónsdóttir á Haugs- 
stöSum I VopnafirSi; fluttist meS þeim 
vestur um haf barnungur til Minnesota 
1879. 

September 1957 

5. SigríSur Johnson, kona Magnúsar 
Johnson, á heimili sínu I Wlnnipeg, Man., 
65 ára aS aldri. Foreldrar: Pálmi og GuS- 
rún Lárusson, og fluttist hún meS þeim 
tveggja ára vestur um haf. (Sjá dánar- 
fregn föSur hennar 18. júlí). 

6. William J. Ellis, á heimili sinu I 
Winnipeg, Man. Fæddur þar I borg 7. 
ágúst 1897. Islenzkur I móSurætt, sonur 
Elínar Margrétar Jónsdóttur Skardal, af 


skagfirzkum ættum (Sjá dánarfregn henn- 
ar I febr.). 

8. Thorkell Stefán Thorkelson, fyrrum 
fiskikaupmaSur á Gimli, Man., á Almenna 
sjúkrahúsinu 1 Winnipeg. Fæddur 4. sept. 
1904, sonur landnámshjónanna GuSmund- 
ar Þorkelssonar og GuSnýjar Jónedóttur 
á GeirastöSum I ÁrnesbyggS I Nýja-íslandi. 

8. Helgi BorgfjörS Thorvaldson bóndi, 
á heimili sínu aS Oak Point, Man., 59 ára 
gamall; hafSi tekiS mikinn þátt I byggSa- 
málum. 

8. SigurSur Magnússon frá Spy Hill, 
Sask., á sjúkrahúsi I Esterhazy, Sask. 
Fæddur I Pembina, N. Dakota, 29. nóv. 
1884. Foreldrar: Jóhannes Magnússon og 
Halldóra Einarsdóttir. Fluttist til Saskat- 
chewan aldamótaáriS. 

11. Elín Magnússon, ekkja Grlms J. 
Magnússonar, á sjúkrahæli I St. Boniface, 
Man. Fædd 2. júlí 1877 viS íslendingafljót. 
Foreldrar: Pétur Árnason frá KetilsstöSum 
I HjaltastaSahreppi I NorSur-Múlasýslu og 
FriSrikka Björnsdóttir frá Seljateigshjá- 
leigu I ReySarfirSi I SuSur-Múlasýslu, er 
fluttust vestur um haf til Nýja-íslands 
1876. 

11. Marny Ethel Jóhannesson, á heimili 
slnu I grennd viS Wynyard, Sask. Fædd I 
Wynyard 18. maí 1924. Foreldrar: Sigfús 
Benedikt Þorsteinsson Sigfússonar og 
Jennie kona hans (norsk aS ætt, fædd 
Skrogstad). 

Snemma I sept. — Steinunn SigríSur 
Goodridge á heimili slnu I Los Angeles, 
California. Fædd aS Svínaskálasteklc viS 
ReySarfjörS I október 1888. Foreldrar: 
SigurSur Glslason trésmíSameistari og 
Pálína Pálsdóttir frá Karlsskála viB 
ReySarfjörS. Kom til Canada meS föSur 
sínum 1904. 

13. Jón Valdimarsson bóndi, frá Lang- 
ruth, Man., á Almenna sjúkrahúsinu I 
Winnipeg. Fæddur 25. sept. 1888 aS Engi- 
dal I SuSur-Þingeyjarsýslu, sonur DavISs 
Valdimarseonar og GuSbjargar Jónsdóttur, 
og kom meS þeim vestur um haf rúmlega 
ársgamall. 

15. Gunnar B. Björnsson, fyrrum rit- 
stjóri og skattstjóri I Minnesota-ríki, á 
heimili slnu 1 Minneapolis. Fæddur 17. 
ágúst 1872 I Másseli (næst SleSbrjót) I 
JökulsárhlISinni I NorSur-Múlasýslu. For- 
eldrar: Björn Björnsson frá Hallbjarnar- 
stöSum I SkriSdal og Kristln Benjamíns- 
dóttir, af þingeyskum ættum. Kom vestur 
um sumariS 1876 meS móSur sinni til 
Minneota, Minn. VíSkunnur fyrir blaSa- 
mennsku sína og margháttaSa þátttöku í 
stjórnmálum og félagsmálum. 

15. RagnheiSur Margrét Thorsteinsson, 
á heimili sínu aS Lundar, Man. Fædd I 
grennd viS Otto P.O. I ÁlftavatnsbyggS I 
Manitoba 5. okt. 1896. Foreldrar: Björn 
Thorsteinsson og ÞuríSur Hjálmsdóttir. 



MANNALÁT 


93 


15. Kristín Björnsson, ekkja Gunnlaugs 
Björnssonar, fyrrum í Leslie, Sask., á, 
Almenna sjúkrahúsinu í Vancouver, B.C. 
ÆttuÖ úr EyjafirtSi. Foreidrar: Benedikt 
Jóelson og Albína Þorsteinsdóttir. 

16. SigurtSur Arngrímsson, fyrrum bðndi 
vitS Elfros, Sask., I Blaine, Wash. Fæddur 
á íslandi 26. júlí 1880. Foreldrar: Arn- 
grímur Arngrímsson og Þorbjörg Magnús- 
dóttir; kom meö þeim vestur um haf tii 
Duluth, Minnesota, 1882. ÁhugamaÖur um 
félagsmál. 

16. Jónína Margrét Einarsson, kona 
SigurtSar Einarssonar, á Johnson Memorial 
sjúkrahúsinu a'S Gimli, Man., 74 ára aS 
aldri. 

20. Roy Shefley, á sjúkrahúsi í New 
Westminster, B.C. Fæddur í Winnipeg 18. 
ágúst 1909, íslenzkur I móSurætt. 

29. GuSmundur Elfas GuSmundsson, 
fyrrum aS Point Roberts, Wash., á sjúkra- 
húsinu I Bellingham, Wash. Fæddur 29. 
apríl 1867, ættaSur úr Árnessýslu. Kom 
til Vesturheims aldamótaáriS. 

Sept. — Hermann Bjarnason, á heimili 
eínu aS Milton, N. Dak., nærri nfræSur aS 
aidri. ÆttaSur frá ViSfirSi I SuSur-Múla- 
sýslu og var einn af frumbyggjum Fjalla- 
byggSarinnar íslenzku viS Milton. 

Sept. — Sigfús Anderson, fyrrum bú- 
settur aS Eriksdale, Man., á elliheimilínu 
„Betel" aS Gimli, Man., kominn yfir 
áttrætt. 

Sept. — Mrs. Carol Dee, I Regina, Sask., 
ung aS aldri; dóttir Björns skólastjóra og 
Sigrúnar Hjálmarson. 


Október 1957 

1. Mrs. Helga Gunnlaugson, I Ashern, 
Man. ÆttuS frá Riverton, 58 ára aS aldri. 

I. Kristín GuSrún (Kernested) Thor- 
geirsson, kona Josephs W. Thorgeirsson, 
á heimili sínu I Winnipeg, 79 ára gömul. 
Fædd á Islandi, en fluttist til Canada fyrir 
68 árum. 

7. Sigurbjörg Johnson, kona Einars B. 
Johnson bónda og kaupmanns aS Oak 
Point, Man., á sjúkrahúsi í Eriksdale, Man. 
Fædd í Sayerville, New Jersey, I Banda- 
ríkjunum, 22. marz 189 8. Foreldrar: Jón 
og IngigerSur Einarsson; kom meS þeim 
til Manitoba aldamótaáriS. 

II. Jórunn Johnson, ekkja Magnúsar 
Johnson, á heimili sfnu í Riverton, Man., 
94 ára aS aldri. ÆttuS úr öræfum f 
Skaftafellssýslu. 

17. Mrs. John S. Johnson, á sjúkrahúsi 
1 Bellingham, Wash., 74 ára; dóttir 
Kristjáns Anderson og Þóru Jónsdóttur, 
iandnema í Argyle-byggS í Manitoba. 


25. SigrfSur Landy, ekkja SigurSar 
Landy, á elliheimilinu „Betel“ aS Gimli, 
Man., hnigin aS aldri; þau hjónin voru 
landnemar og lengi búsett við Cypress 
River f Argyle-byggS. 

26. Halldór I. Johnson frá Haney, B.C. 
(fyrrum f Brown-byggS í Manitoba), á 
sjúkrahúsi í New Westminster, B.C. Fædd- 
ur í Vestfold, Man., 1898. Foreldrar: Ingi- 
mundur og Marsilfa Johnson. 

28. Kristján Wilhelm Kernested frá 
Gimli, á Deer Lodge sjúkrahúsinu í Winni- 
peg. Fæddur aS MeirihlíS í Bolungarvík 
19. júlf 1865. Kom til Vesturheims 1892. 

30. Árni Pálsson, fyrrum bóndi f Reykja- 
víkur-byggSinni viS Manitobavatn og aS 
Lundar, Man., á elliheimilinu „Betel" aS 
Gimli, Man., 78 ára aS aldri. ÆttaSur úr 
BorgarfirSi eystra. 

Okt. — Jón K. ólafsson, fyrrum rfkis- 
þingmaöur, á heimili sínu viS GarSar, N. 
Dak. Foreldrar: Kristinn ólafsson frá 
StokkahlöSum í EyjafirSi og Katrín ólafs- 
dóttir prests GuSmundseonar á Hjalta- 
bakka, er fluttust til Ameríku 1873. Fædd- 
ur á járnbrautarlestinni á leiS frá Canada 
inn í Bandaríkin 26. ágúst 1873. Ríkis- 
þingmaSur fyrir PembinahéraS I meir en 
áratug og gegndi mörgum öSrum opin- 
berum störfum. 

Okt. — Árni Levi Bjarnason, fyrrum 
aS Wynyard, Sask., Man. Fæddur f Fjalla- 
byggSinni í N. Dakota 30. nóv. 1894. For- 
eldrar: FriSrik Bjarnason og MildfríSur 
Árnadóttir, er fiuttust vestur um haf til 
Kinmount, Ontario, 1874, til Nýja-íslands 
áriS eftir, en til Dakota nýlendunnar 1879. 


Nóvember 1957 

2. ÁsgerSur Freeman, kona Lárusar 
Freeman, frá Piney, Man., á sjúkrahúsi I 
Winnipeg, Man. Fædd aS Úlfarsfelli f 
Snæfellsnessýslu 22. febr. 1869. Foreldrar: 
Sturla Björnsson og Margrét SigurSar- 
dóttir; fluttist til Canada 16 ára gömul. 

2. Eric James Bjarnason frá Selkirk, 
á Deer Lodge sjúkrahúsinu í Winnipeg, 
Man„ á tvftugsaldri. Islenzkur f föSurætt, 
sonarsonur ÞórSar og Vigdísar Bjarnaeon 
I Winnipeg. 

3. Jóhanna Jónasson, ekkja Sigurjóns 
Jónasson, á heimili sfnu aS Lundar, Man., 
66 ára aS aldri; fædd f Minnesota, en kom 
til Canada meS foreldrum sfnum 1901. 

7. Ágúst J. Vopni, um langt skeiS bóndi 
og einn fyrsti landnemi f Swan River 
byggSinni f Manitoba, í Winnipeg, Man., 
91 árs gamall. ÆttaSur frá BöSvarsdal í 



94 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


VopnafirSi, en haftSi veriS búsettur i 
Manitoba I 64 ár. 

8. Sigurbjörg Júlíus, ekkja Bjarna 
Július, fyrrum til heimilis I Winnipeg, á 
sjúkrahúsi I Brandon, Man. Fædd i Mýra- 
sýslu 17. maí 1877, en hafði átt heima I 
Canada 1 72 ár. 

11. Magný (Magnea) Helgason hjúkr- 
unarkona, ekkja Jónasar Helgason, á 
Grace sjúlcrahúsinu I Winnipeg, Man. 
Fædd 9. febrúar 1884 I Dölum I Mjóafiröi 
I SuSur-Múlasýslu. Foreldrar: Jón Jóns- 
son og GuSrún Magnúsdóttir; kom meS 
þeim til Canada 8 ára gömul. 

12. Júlíus Jóhannsson SigurSsson, um 
60 ára skeiS bóndi viS Riverton, Man., á 
sjúkrahúsi I Selkirk, Man. Fæddur í Greni- 
vík I HöfSahverfi viS EyjafjörS 9. júli 
1875. Foreldrar: Jóhann smiSur SigurSs- 
son og Jóhanna Jónatansdóttir; fluttist 
meS þeim vestur um haf 1878. 

12. Júlía SigriSur Hart, á sjúkrahúsi i 
Winnipeg, Man. Fædd aS Illugastööum í 
Laxárdal I Húnavatnssýslu 28. nóv. 1876. 
'Foreldrar: ólafur Runólfsson og Ingibjörg 
Frimannsdóttir; kom til Vesturheims 10 
ára gömul. 

13. Miss Rebecca Anderson, á sjúkra- 
húsi I Baldur, Man. Fædd þar og hafSi 
veriS kennari þar I byggS og I Árborg, 
Man. 

14. Ágúst Einarsson, fyrrum bóndi I 
ViSir, Man., á elliheimillnu „Betel‘'‘ aS 
Gimli, Man., 79 ára aS aldri. Fæddur á 
Hvappi I ÞistilfirSi I NorSur-Þingeyjar- 
sýslu. Foreldrar: Einar Benjaminsson og 
Asa kona hans. Kom vestur um haf 1904. 

16. SigríSur Bjerring, kona Sigtryggs O. 
Bjerring, aS heimili sinu I Winnipeg, Man., 

71 árs gömul. Foreldrar: Jón SigurSsson á 
Gautlöndum i Þingeyjarsýslu og GuSrún 
Einarsdóttir. Kom til Canada ásamt móSur 
sinni 1893. 

17. Kristín Kristjánsson, elckja Hannesar 
Kristjánssonar (fyrrum I Wynyard, Sask., 
og Mountain, N. Dak.), I Seattle, Wash., 

72 ára aS aldri. Fædd og uppalin I Winni- 
peg. Foreldrar: Mr. og Mrs. ólafur Vopni. 

21. Júltus Eyford, I Bellingham, Wash. 
Fæddur á Islandi 19. júlí 1866, en fluttist 
meS foreldrum sinum til Canada 1873 og 
fjórum árum síSar til N. Dakota. 

23. Mrs. Bertha (Eiríksdóttir) Berkett, 
I Flin Flon, Man., 58 ára aS aldri. ÆttuS 
úr ÁrnesbyggS I Nýja-íslandi. 

25. Vigdis Bjarnadóttir Samson, ekkja 
Samsonar FriSbjörnssonar Samson, lengi 
búsett I Elfros, Sask., á heimili sínu 1 
Winnipeg, Man. Fædd 17. ágúst 1855 aS 
Hraunholti I Hnappadal I Snæfellsnes- 
sýslu. Foreldrar: Bjarni Jónsson og GuS- 


rún Jónsdðttir. Kom vestur um haf 1888. 

27. Ásmundur Magnússon, á sjúkrahúsi 
i Port Arthur, Ont. Fæddur á Islandi 14. 
júlí 1897, en kom vestur um haf alda- 
mótaáriS meS foreldrum sínum, Magnúsi 
ólafssyni og EygerSi Egilsdóttur, er lengi 
bjuggu I grend viS Lundar, Man. 

28. GuSjón GuSmundsson, fyrrum bú- 
settur I Winnipegosis, Man., I London, 
Ont., 76 ára gamail. 

29. Magnús S. Magnússon bátasmiSur, 
á Johnson Memorial sjúkrahúsinu aö 
Gimli, Man. Fæddur 12. júlí 1891 aS Mána- 
skál í Húnavatnssýslu. Foreldrar: Sveinn 
Magnússon og GuSrún Jóhanna SigurSar- 
dóttir; kom meS þelm til Canada alda- 
mótaáriS. 


Desember 1957 

1. John Veum yngri, I Blaine, Wash. 
Fæddur I Foam Lake, Sask., 9. april 1911. 
Foreidrar: John Veum kaupmaSur og Ása 
Tómasdóttir Hördal. 

3. Kristin Reykjalin, ekkja FriSrike H. 
Reykjalín, aS heimili sinu í Leal, N. Dak., 
áttræS aS aldri. 

5. Jakobina GuSrún Thorgeirsson, ekkja 
ólafs S. Thorgeirssonar, aS heimili slnu I 
Winnipeg, Man., 94 ára gömul. Foreldrar: 
Jakob Oddsson og Sigurbjörg Jónsdóttir 
frá Rauf á Tjörnesi. Kom vestur um haf 
1883. 

8. Jóhannes Anderson, aS heimili slnu I 
I grennd viS Mountain, N. Dak. Fæddur I 
Helgárseli I EyjafirSi 28. sept. 1873. For- 
eldrar: Andrés GuSmundur Jóhannesson 
og Ágústína Marla Jóhannesdóttir. Kom 
vestur um haf til N. Dakota 1893. Áhuga- 
maSur um þjóSræknismál. 

16. Kristrún Sigmundsson, kona Jóns 
Sigmundssonar, á sjúkrahúsi I Arlington, 
Virginia, I Bandaríkjunum. Fædd I Reykja- 
vík 29. júnl 1894. Foreldrar: Oddur Tómas- 
son og Kristbjörg Björnsdóttir. Kom vest- 
ur um haf til Arlington meS manni slnum 
1922. 

17. Haligrlmur SigurSeson, aS heimili 
sínu I Winnipeg, Man., nlræSur aS aldri. 
ÆttaSur frá HöfSa á Völlum I Fljótsdals- 
héraSi, sonur Guttorms SigurSssonar og 
ólafar Sölvadóttur; kom meS þeim vestur 
um haf til N. Dakota 1883. 

28. SigrtSur GuSjónsson, ekkja Ásgeirs 
GuSjónssonar, á heimill slnu I Wynyard, 
Sask. Fædd á Akureyri 30. marz 1868. 
Kom til Vesturheims 1882. 

29. Helgi Johneon trésmiSur, á heimili 
sínu I Winnipeg, Man., 81 árs aS aldri. 
Frá Eskiholti I BorgarflrSi sySra, en kom 
vestur um haf til Winnipeg um aldamótin. 



Þríugasta og áttunda ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga í 
Vesturheimi 


i 

FYKSTI FUNDTJR 

TalsverSur hópur Islendinga í Vestur- 
heimi var saman kominn í GóStemplara- 
húsinu við „Sargent Street' 1 kl. 10 f.h. 
mánud. þann 18. febr. til þess a'S sækja 38. 
þing „ÞjóSræknisfélagsins". 

Fyrsti fundur hófst meS bænargjörS, er 
dr. Rúnólfur Marteinseon stjórnaSi. Þá 
voru sungnir sálmarnir, „Þú, guS, rlkir 
hátt yfir hverfleikans straum“ og „TrúSu 
frjáls á guS hins góSa“. Undirleik annaSist 
frú Björg ísfeld. 

AS þvi búnu flutti forseti „ÞjóSræknis- 
félagsins", dr. theol. Valdimar J. Eylands, 
ársskýrslu sína. Dr. Beck lagSi til, aS 
ekýrsla forseta yrSi móttekin meS þakk- 
læti, og var þaS samþykkt meS lófataki. 

Ársskýrsla 

forseta „ÞjóSræknisfélagsins“, 
dr. Valdimars J. Eyiands: 

GóSir áheyrendur: 

Á sólbjörtum sumardegi getur naumast 
fegurra útsýni á landi feSra vorra, íslandi, 
en þaS er biasir viS augum á Kambabrún 
I Árnessýelu. Þar eru menn, bókstaflega 
talaS, staddir á ofurháu fjalli, og sjá 
þaSan mikla dýrS. Þar breiSa sig fram 
undan I austri og suSri hinar blómlegustu 
sveitir íslánds. Grænar grundir og hæSa- 
drög liggja eins og landabréf fyrir fótum 
vegfaranda, og þaS er sett rauSum og 
hvltum deplum hér og þar. Eru þetta 
reisulegir sveitabæir, oftast mjallhvít 
steinhús meS rauSum þökum. Hvltá, eem 
:er eitt mesta vatnsfall á íslandi, fellur I 
mjúkum bugSum um þessar litríku og 
fögru sveitir, og leggur leiS sína til sjávar 
I breiSum ósi, sem einnig sést I fjarlægð- 
inni eins og fagurt fjarSarmynni. En Hvítá 
er ekki öll þar sem hún er séS, og ekki 
ávalt eins hægfara eSa Iygn eine og hún 
er á þessum slóSum. Hún kemur undan 
risaháum jöklum inn á hálendinu, og á 
leiSinni gleypir hún I sig ýmsar stórár, svo 
aS þær hætta aS vera til. í Hvítá er Gull- 
foss, eitthVert hiS mesta náttúru-undur 
Evrópu. Fyrir neSan Gullfoss feliur áin I 
djúpum stokkum meS stríSu og þungu 
straumfalli og miklum hávaSa. En aS 
lokum fer fyrir Hvítá eins og systrum 
hennar, sem hún sogar I sig hér og hvar 


á leiS sinni. ÁSur en leiSin er öll breytir 
hún bæSi stefnu og nafni, og fellur loks 
til sjávar undir öSru nafni en þvl er hún 
bar lengst, og um allt rólegri og spakari 
I förum. ÞaS eru aSeins nokkrir síSustu 
áfangar árinnar, sem sjást af Kambabrún. 

Menn kunna nú aS spyrja: HvaSa 
erindi á þessi landafræSi-lexIa inn á þjóS- 
ræknisþing hér vestur I Winnipeg? Ég 
svara þvl og segi, aS hér sé ekki aSeins 
um lexlu aS ræSa úr landafræSi íslands, 
heldur dæmisögu, sem hljóSar upp á félag 
vort. Ég hugsa mér, aS vér, sem hér erum 
staddir til aS halda þjóSræknisþing I 38. 
sinn hér vestan hafs, nemum staSar á 
eins konar Kambabrún I annarlegri merk- 
ingu. ÞjóSræknisfélagiS er eins konar 
Hvítá, sem hefir veitt frjómagni íslenzkra 
erfSa yfir byggSir og bú Vestur-íslendinga 
I hart nær 40 ár. Eins og Hvltá á sér 
uppsprettur undir háfjöllum íslands, svo 
getur og félag vort rakiS sögu sína — 
sýnt fram á aSrennsliS — allt frá upphafi 
landnámssögu vorrar. Eins og Hvítá er 
mjög mismunandi aS útliti og straum- 
þunga á ýmsum stöSum á hinum langa 
farvegi slnum, fellur stundum fram meS 
fossadyn og flúSahjali, en stundum mjög 
hægt og hávaSalaust, einkum þegar nær 
ósum dregur, svo er þaS og um félag vort. 
Ýmsir þættir sögu þess eru litrikir eins og 
Gullfoss I sólskini, stundum eru iSuföll og 
mikill hávaSi, en svo er aftur logn og lá- 
deySa. Hinar mörgu ár, sem Hvítá dregur 
til sín á leiSinni til sjávar, eru lífgjafar 
hennar. Svo er þaS og um deildirnar 
mörgu, sem mynda þetta íélag vort; þær 
eru félagiS. ÞjóSræknisfélag Islendinga I 
Vtsturheimi, er ekki I Winnipeg, þaS er I 
öllum byggSum vorum, þar sem deildir 
eru starfandi. Ef afrennsliS þrýtur aS 
Hvítá, verSur hún næsta lltil. Ef deildir 
ÞjóSræknisfélagsins tærast upp, þá eru 
dagar félagsins taldir. Þess vegna er oss 
hollt aS nema staSar á þessari Kambabrún 
og litast um. Áin er sem einn samfelldur 
þráSur, og ekki hægt aS afmarka neinn 
eérstakan spöl. Þannig er saga þessa félags 
eins og elfan, sem aS ósi streymir. ÞaS er 
ekki nýtt vatn 1 ánni á neinum tilteknum 
staS, og ekki heldur neitt nýtt efni I sögu 
þessa félags, heldur er þaS framhaldssaga. 

Er vér nú nemum staSar á Kambabrún 
þessa 38. þjóSræknisþings og horfum á 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þann spöl, sem við augum blaeir, hvað 
sjáum vér þá? Jú, vér sjáum ofurlitla 
kvísl, sem rennur næsta hljóSlaust og 
feimnislega um fremur hrjóstrugt land. 
Stundum virSist engu líkara en aS frum- 
skógarnir hafi gert samning meS sér um 
aS fela og gleypa þessa litlu þjóSræknis- 
sprænu fslendinga I Ameríku. Menn 
spyrja: Er ekki timi til kominn aS ÞjóS- 
ræknisfélagiS fari aS eins og Hvítá, og 
breyti um stefnu og nafn? ESa er þaS of 
seint? Erum vér þegar komnir út undir 
ósa, og um þaS bil aS hverfa I ómælishaf 
hinnar verSandi heimsmenningar vestan 
hafs? ÞaS er sagt aS sjór sé ósaltur langt 
á haf út, þar sem Hvítá fellur til ósa. 
HvaSa áhrif skyldi ÞjóSræknisfélagiÖ hafa 
haft, þegar saga þess er öll, eSa Islenzka 
þjóSarbrotiS vestan hafs? ÞaS er önnur 
saga, sem ekki verSur rakin hér, enda 
yrSi þaS ekki saga heldur spádómur enn 
sem komiS er. 

Ýmsum mun finnast aS æskufjöriS sé 
horfiS úr þessu félagi voru. Þessi Hvitá 
rySst ekki fram meS dunum og dynkjum, 
eins og í gamla daga, þegar risarnir voru 
uppi. HiS umliSna ár hefir veriS tímabil 
Htilla átaka og lítilla framkvæmda, sem 
hægt sé aS hrósa sér af. En engu aS siSur 
hefir veriS haldiS I horfinu, og er þaS I 
sjálfu sér góSra gjalda vert. 

ÁSur en lengra er haldiö, er rétt og 
maklegt aS geta þeirra meSlima félagsins, 
sem látizt hafa á árinu: Hinn háæru- 
verSugi fyrrv. landstjóri Canada: Jarlinn 
af Athlone, heiSursverndari félagsins; Dr. 
SigurSur Júlíus Jóhannesson, heiSurs- 
félagi; Jón M. Gtslason, Morden; Oddur 
Swanson; Bjarni Árnason; Jóhann Péturs- 
son; Bjarni SkagfjörS, allir frá Selkirk; 
FriSrik P. SigurSsson, Árborg; Hjörtur 
Bergsteinsson, Craik, Sask.; séra Gutt- 
ormur Guttormsson; Chris Halldórsson, 
þingmaSur; Ófeigur SigurSsson, Red Deer; 
Mrs. Margaret J. Benedictson, Anacortes, 
Wash.; Mrs. J. E. Gailbrath; Mrs. Anna 
Ólafsson; Oddur Brandson, Ludvig Hólm; 
Jónas ÞorvarSsson, Winnipeg; FriSfinnur 
Einarsson, Gimli. 

Stjórnarnefndin hefir haldiS allmarga 
fundi á árinu; hafa þeir flestir veriS 
haidnir I bækistöS nefndarinnar I skóla- 
húsinu gamla á Home Street. Hefir nefnd- 
in fjallaö um hin venjulegu starfsmál og 
sérmál sem til hafa falliS, á milli þinga. 
Hin venjulegu starfsmál hafa, eins og 
aS undanförnu, veriS útbreiSslumálin, 
fræSslumálin og samvinnumálin viS Island. 
Hefir nefndin leitast viS aS efla þessar 
starfsgreinar eftir mætti, en orSiS minna 
ágengt en æskilegt hefSi veriS, einkum aS 
þvl er snertir útbreiSslumálin. En auk 
nefndarinnar ihafa einstakir menn, sumir 
meSlimir stjórnarnefndarinnar, og aSrir, 
látiS nokkuS til sln taka á þessum sviSum, 
og orSiS töluvert ágengt. Þess skal getiS, 


aS heimför varaskrifara, Finnboga GuS- 
mundssonar prófessors, til íslands á árinu, 
var mikill skaSi fyrir félagiS hér vestra. 
Finnbogi hafSi dvalizt hér vestra rúmlega 
hálft fimmta ár og reynzt ötull etarfs- 
maSur félagsins. En meS heimför hans 
höfum vér eignast góSan talsmann á ætt- 
jörSinni. Undanfarna mánuSi hefir hann 
starfaS aS þvi aS sýna kvikmynd þá hina 
miklu, sem hann og Kjartan ó. Bjarna- 
son, myndatökumaSur frá Kaupmanna- 
höfn, tóku víSsvegar hér vestan hafs. 
Hefir Finnbogi ferSast meS mynd þessa 
vlSa um landiS, talaS fyrir henni og skýrt 
hana fyrir áhorfendum. Hefir myndinni 
veriS vel tekiS um land allt og hún aukiS 
mjög þekkingu heimaþjóSarinnar á ose 
ihér vestra. Þá hefir Finnbogi gefiS út 
bók, sem hann nefnir: Foreldrar mínir. 
lEr þar um aS ræSa safn nokkurra rit- 
gjörSa eftir Vestur-íslendinga um þetta 
hugþekka efni. Er bókin öll hin prýSileg- 
asta aS frágangi, og útgefanda til hins 
mesta sóma. — í erindi, sem forseti þessa 
félags flutti I Ríkisútvarp íslands I sumar 
sem leiS, þakkaSi hann Finnboga I nafni 
félagsins fyrir störf hans hér vestra, og 
óskaSi honum allra heilla. Veit ég aS 
þingheimur tekur undir þær árnaSaróskir 
heilum huga. 

Eins og áSur hefir dr. Richard Beck, 
fyrrverandi forseti félagsins, stutt starf 
þess meS ýmsum hætti, og haldiS áfram 
þjóöræknis- og landkynningarstarfsemi 
sinni á öSrum sviSum. Hann flutti kveSjur 
félagsins og forseta þess á lýSveldishátíS- 
inni á Mountain, N. Dak., er hann stýrSi. 
Ennfremur áttl hann samvinnu viS stjórn- 
arnefnd félagsins um heimsóknir og ræöu- 
ihöld þeirra Tómasar GuSmundssonar 
skálds, séra Jóns ÞorvarÖssonar og Stein- 
dórs Steindórssonar yfirkennara, og ráS- 
stafaSi ferSum þeirra og ræSuhöldum I 
NorSur-Dakota I samráSi viS forráSamenn 
þjóSræknisdeildarinnar „Bárunnar," og 
aSra byggSarbúa. Hann hefir einnig á 
starfsárinu haldiS fjölda af ræSum um 
norræn og íslenzk efni, meSal annars flutti 
hann fyrirlestra um íslenzkar bókmenntir 
á ríkisháskðlanum I Kansas, Lawrence, 
Kansas, og á ríkisháskólanum I Utah 1 
Salt Lake City, erindi um norræna menn- 
ingu I ársveizlu Félags norrænna manna I 
Kansas City, Missouri ,og ávarp um varS- 
veizlu Islenzkra erfSa á samkomu íslend- 
inga I Los Angeles. Núna um hátíSarleytiS 
var útvarpaö eftir hann af segulbandi yfir 
Islenzka RlkisútvarpiS erindum um þá 
skáldin Þorstein Þ. Þorsteinsson og dr. 
SigurS Júlfus Jóhannesson. Má I því sam- 
bandi geta þess, aS hann flutti nýlega eitt 
þúsundustu ræSu slna eSa erindi á sam- 
komum I Bandarlkjunum, Canada og á 
NorSurlöndum síSan hann kom til ríkis- 
háskólans I NorSur-Dakota, haustiS 1929, 
og hefur allur þorri af þeim ræSum fjallaS 




ÞINGTÍÐINDI 


97 


um íslenzk og norræn efni. Og fjölmargar 
eru þær ræSurnar, sem ,hann hefir á því 
tímabili flutt á vegum ÞjóSræknisfélagsins, 
beint og óbeint. Hann hefir einnig, á um- 
ræddu ári ritaS mikiS um íslenzk efni 
beggja megin hafsins. í haust kom út i 
Reykjavík ljóaprentuS önnur útgáfa af 
þýSingasafninu Icelandic Lyrics, er hann 
safnaSi til og út kom 1930, en sú bók. 
sem selzt hefir í þúsundum eintaka og 
boriS hróSur Islenzkra skálda viSa um 
lönd, hefir lengi veriS uppseld. Af nýjum 
ritgerSum hans á ensku um íslenzk efni 
má nefna allítarlega grein um Stephan G. 
Stephansson, er kom í sumar I tímaritinu 
Ainerican Scandinavian Review í New 
Tork, og yfirlitsgrein um ísland í alfræSi- 
ritinu The VVorld Book Encycloiiedia, sem 
notuS er í skólum um öll Bandarikin og 
víSar um lönd. 

Fyrir nokkrum árum minntist forseti á 
þaS I ársskýrslu sinni aS þá væri veriS 
aS undirbúa linguaphone plötm' á íslenzku. 
sem á stnum tíma mundu reynast hiS 
bezta hjálparmeSal viS byrjendanám í Is- 
lenzku. Nú eru þessar plötur tilbúnar og 
komnar í eigu félagsins fyrir milligöngu 
féhirSis, Grettis Leó Jóhannssonar og 
Björns Björnssonar, sem lét gera plöturnar 
I Lundúnum. Hefir stjórnarnefndin gert 
nokkrar tilraunir til aS skipuleggja nám- 
skeiS I íslenzku fyrir börn hér I Winnipeg, 
en því miSur hefir þaS ekki tekizt enn 
sem komiS er. Bera foreldrar viS miklu 
annríki barna og unglinga, bæSi viS skóla- 
nám, leiki og aukanámsgreinar svo sem 
hljómlist o. fl. Vafalaust er mikiS til I 
þessu. En þaS kemur aS litlu gagni þótt 
félagiS eSa deildir þess útvegi verSmæt 
hjálpargögn til íslenzkunáms, hvort heldur 
þaS eru bækur eSa hljómplötur, ef ekki 
er hægt aS vekja foreldra og börn til meS- 
vitundar um gagn og gildi þessa náms, og 
fá fólk til aS leggja nokkuS á sig I þessu 
efni. Vonandi er aSstaSan í þessum efnum 
betri annars staSar en I Winnipeg, og er 
þá vel fariS. 

Hinar ýmsu starfsgreinar félagsins eru 
fléttaSar saman þannig aS oft er erfitt aS 
skilgreina þær hverja fyrir sig. Gagn- 
kvæmar ferSir milli Islands og Vestur- 
theims færast nú mjög I vöxt, en slík ferSa- 
lög hafa bæSi bein og óbein áhrif bæSi á 
útbreiSslumálin og fræSslumálin. Á árinu 
hafa veriS allörar samgöngur á milli ætt- 
landsins og vor Vestmanna. Er þar fyrst 
aS minnast Kristjáns Albertssonar, rit- 
höfundar, sem heimsótti oss fyrir ári síSan 
á þjóSræknisþingi. Mun þess lengi minnst 
hversu hann hreif hugi þeirra, er á hann 
hlýddu bæSi meS málsnilld sinni og aS- 
laSandi framkomu á annan hátt. í um- 
sögninni um starfsemi dr. Becks var vikiS 
aS heimsókn þeirra Tómasar GuSmunds- 
sonar, skálds, séra Jóns ÞorvarSssonar 
prests frá Reykjavík, og Steindórs Stein- 


dórssonar, yfirkennara viS Menntaskólann 
á Akureyri. Heimskn þeirra Tómasar 
skálds og séra Jóns varS meS slíkri skynd- 
ingu, aS menn vissu naumast af þvi fyrr 
en þeir voru farnir aftur, enda dvöldu 
þeir hér í bænum aSeins nokkra klukku- 
tíma. Samt mun kvöldstundin, sem viS 
áttum meS þeim í Sambandskirkjunni 
mörgum minnisstæS vegna hins hugljúfa 
og dramatíska kvæSalesturs skáldsins, og 
hins fróSlega og snjalla erindis, sem séra 
Jón flutti. Ritari félagsins, frú Ingibjörg 
Jðnsson, þakkaSi gestunum komuna meS 
faguryrtri ræSu. — Steindðr yfirkennari 
dvaldi hér í borginni í nokkra daga, hélt 
hér samkomu, öllum til ánægju og fróS- 
leiks, er hana sóttu. Forseti fór meS hon- 
um til Gimli, heimsótti hann elIiheimiliS 
Betel og flutti þar erindi. Einnig flutti 
hann erindi og sýndi myndir fyrir almenn- 
ing í bænum þá um kvöidiS; aSsókn var 
fremur dauf, en hinn bezti rómur gerSur 
aS máli kennarans. Er heim kom, sendi 
Steindór forseta félagsins bréf meS ávarpi 
til ÞjóSræknisfélagsins. Er ávarpiS þess 
eSlis aS ég tel rétt aS fara meS þaS nú i 
byrjun þings, en þaS hljóSar svo; 

„Kæru landar; — 

Skyndiheimsókn min til ySar s.l. haust 
færSi mér heim sanninn um þaS, aS þaS 
er raunar aSeins til aS vekja upp löngun 
til nánari kynna aS dveljast svo skamma 
hriS á ykkar vegum. En viStökur þær, 
sem ég naut, leggja mér þá ljúfu skyldu 
á herSar aS senda ykkur nú stutta kveSju 
á ársþing ykkar, kveSju, sem þó einungis 
er til þess aS þakka fyrir síSast. 

,,Þ6tt þú langförull legSir 
sérhvert land undir fót, 
bera hugur og hjarta 
samt þins heimalands mót,“ 
sagSi KlettafjallaskáldiS fyrrum. Þessi 
ummæli skáldsins klæddust holdi og blóSi I 
reynzlu minni á ferSalagi minu um 
Ameríku s.l. haust. Á allri minni leiS, 
austan frá Atlantshafi og vestur til Kyrra- 
hafs, norSan frá Gimli viS Winnipegvatn 
og suSur til Spanish Fork I Utah var 
reynslan hin sama. Alls staSar báru ís- 
lendingar mót heimalandsins gamla, og 
þaS jafnvel þótt tapaS hefSu þeir tungu- 
taki forfeSra sinna. Hlýjan I handtakinu 
og geetrisnin islenzka var alls staSar söm 
viS sig, og þar sem ég skyggndist um 
starfssviS þeirra var þaS ljóst, aS þar 
hafSi Islenzk eljusemi veriS aS verki. Mér 
virtist sem margt hiS bezta, sem til er I 
íslenzkri þjóSarsál, hefði skýrzt og þrosk- 
ast enn betur meSal hinna íslenzku land- 
nema og niSja þeirra I Vesturheimi, en 
heima á ættlandinu. 

Ég lét þess getiS I erindi, sem ég flutti I 
Winnipeg, aS ég hefSi fundiS til þess meS 
nokkru stolti, aS þiS hefSuS gert Island 
stærra meS landnámi ykkar og störfum I 
Vesturheimi. Þegar ég nú ihorfi aftur yfir 



98 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


farinn veg og reynslu mína og kynni af 
Vestur-íslendingum, ver8ur þessi tilfinn- 
ing enn ljósari en áSur. Hver og einn, eem 
nokkur kynni hefir af þessum hlutum, 
hlýtur að fyllast aSdáun á því, hversu 
hinn fámenni hópur íslendinga I Vestur- 
heimi hefir markaS skýr spor og látiS 
sjást áþreifanlegar minjar starfs síns i 
hinni víSlendu og fólksmörgu heimsálfu. 

ForfeSur vorir á NorSurlöndum fóru I 
víking og hjuggu strandhögg þar sem 
þeir komu aS landi og þóttu hvarvetna 
vágestir miklir meSal strandhyggja um 
vestanverSa Evrópu. Sagnir og kvæSi hafa 
geymzt um herferSir þeirra, en varanleg 
merki hafa þeir lítt eftir sig látiS, sem 
vænta mátti, svo sem aSferS þeirra var. 
Þegar Islendingar fóru til Vesturheims 
var ferS þeirra harla ólík siglingu víking- 
anna, forfeSra þeirra. Þeir fóru meS friSi. 
Þeir herjuSu ekki landsfólkiS, en meS 
þrotlausri elju og erfiSi gerSu þeir sér 
jörSina undirgefna, og meS vopnum gáfna 
sinna og mannkosta ruddu þeir sér til 
rúms meSal framandi þjóSa, og reyndust 
þar svo liStækir, aS ekki varS hjá því 
komist aS veita þeim athygli og kveSja þá 
til hinna vandasömustu starfa. Og sæti 
þeirra hafa hvarvetna reynzt vel skipuS. 

ÞjóSræknisfélag íslendinga I Vestur- 
heimi hefir tekiS sér þaS hlutverk á 
hendur, aS vernda og viShalda þeim arfi, 
sem landnemarnir islenzku fluttu vestur 
um haf, og niSjar þeirra hafa síSan ávaxt- 
aS drengilega og dyggilega. MeS því hefir 
félagiS tekizt á hendur mikla ábyrgS og 
mikinn vanda, en starf þess um áratugi 
hefir eýnt, aS þaS er vandanum vaxiS. 

Tímarnir breytast, nýir starfshættir og 
ný viShorf koma meS nýjum tímum, ein 
kynslóS tekur viS af annari. Því lögmáli 
hlýtur félagsskapur ySar aS lúta sem aSrir. 
En allt um þaS helzt markmiSiS óbreytt: 
verndun hins íslenzka arfs meS þeim 
hætti, sem bezt hentar hverjum tíma. 
Þetta starf er síSur en svo eingöngu unniS 
fyrir Vestur-íslendinga eina, þaS er engu 
síSur unniS fyrir okkur, sem búum heima 
á gamla Fróni, og úr undarlegum steini 
má sá Islendingur vera gerSur, sem ekki 
fagnar því starfi og vill rétta þvl hjálp- 
andi hönd. 

AS endingu flyt ég ÞjóSræknisfélaginu 
og þingi þess alúSarkveSju, og óska þvl og 
öllum Islendingum vestan hafs farsældar 
og heilla I störfum sínum. 

Steindór Steindórsson frá HlöSum.“ 

Tel ég sjálfsagt aS þingiS vilji votta 
Steindóri kennara þakkir og senda honum 
kveSjur sínar I tilefni af þessu athyglis- 
verSa og vingjarnlega bréfi. 

En viS höfum ekki aSeins fagnaS gest- 
um frá íslandi, heldur hafa og ýmsir 


fariS til Islands á árinu. Þetta fólk hefir 
dvaliS þar lengri eSa skemmri tíma, og 
komiS svo aftur hingaS vestur flytjandi 
meS sér fróSleik og velvildarhug til ætt- 
lands og erfSa. Björn Sigurbjörnsson og 
Helga kona hans fóru I skyndiheimsókn 
til fslands I fyrrasumar, og sömuleiSis þær 
Ingibjörg Bjarnason og Helen Jósephson. 
Hefir þetta fólk sýnt fagrar litmyndir frá 
ferSum sínum, og fiutt erindi víSsvegar 
fólki til fróSleiks og ánægju. 

Forsetl var einnig staddur á Islandi 
um fimm vikna skeiS I fyrrasumar. Enda 
þótt sú ferS væri farin einkum I kirkju- 
legum erindum, flutti hann víSa ávörp og 
kveSjur frá ÞjóSræknisfélaginu. ÞjóS- 
ræknisfélag íslendinga I Reykjavík hélt 
honum og konu ihans kveSjusamsæti 
skömmu áSur en þau lögSu af staS heim- 
leiSis, og samdægurs flutti hann erindi I 
Rlkisútvarp íslands, þar sem hann mælti 
m. a. á þessa leiS: 

„Allmikill fjöldi Vestur-íslendinga heim- 
sækir ísland á hverju ári; mörgum þar 
vestra er ísland enn landiS helga, sem 
stendur I ljómandi minningu æskuáranna. 
Þeir, sem koma hingaS aS vestan finna 
ekki iengur þaS land eSa þá þjóS, sem 
feSurnir töluSu um á frumbýlingsárunum 
vestra. Þeir námu landspildu I Canada og 
nefndu Nýja-ísland. Nú skilst mönnum, 
sem koma hingaS, aS Nýja-fsland er ekki 
I Canada, þaS er hér. „Sjá, alit er orSiS 
nýtt,“ má vissulega eegja um þetta land, 
framfarir þess á sjó og landi og 1 lofti. 
Þessu fagna íslendingar vestan hafs. ViS, 
sem hér höfum dvaliS I sumar þökkum 
fyrir allan kærleika og gestrisni, sem viS 
höfum notiS hér; viS biSjum góSan GuS 
aS biessa ísland og íelendinga; viS biSjum 
þess aS andlegur þroski þjóSarinnar megi 
ávallt haldast I hendur viS hina tæknilegu 
þróun, og aS hér megi ávallt verSa gróandi 
þjóSlíf meS þverrandi tár, sem þroskast á 
guSsríkisbraut.“ 

Þegar vér nú nemum staSar á Kamba- 
brún þessa þjóSræknisþings, er þaS margt 
sem fyrir augun ber I íslenzku félagslífi 
hér vestan hafs. Margt bendir til þess aS 
einstaklingsframtak landans njóti sín nú 
ekki síSur en áSur. Ýmsir af þjóSflokki 
vorum hafa rutt sér braut til almennrar 
viSurkenningar og velgengni. En skrá yfir 
allt slíkt tilheyrir fremur annálaritun, en 
skýrslu forseta ÞjóSræknisfélagsins, og 
skal því ekki fariS frekar út I þaS mál hér. 
En sem kunnugt er, er nú annáll ársins 
prentaSur I Tímariti félagsins, og annast 
dr. Beck þaS starf. 

ÞaS hefir veriS sagt um okkur Vestur- 
íslendinga aS viS skemmtum okkur vel á 
mannfundum okkar og félagsþingum, en 
aS viS tökum mál okkar ekki mjög föstum 
tökum, og leggjum ekki mikiS I sölurnar 
yfirleitt málum okkar til framdráttar. Nú 



ÞINGTÍÐINDI 


99 


er vissulega ekkert athugavert vi?S þaS a'S 
menn skemmti sér vel, og ég vona að viS 
gerum það einnig á þessu þingi, og á 
samkomum þeim, sem standa 1 sambandi 
viS þaS. En viS verSum einnig aS horfast i 
augu viS veruleikann í starfsmálum okkar 
og stefnumiSum. Ef þetta félag á aS haida 
áfram aS svara tilgangi sínum, þá verSur 
þaS aS vakna af værum blundi undanfar- 
inna ára og hrista af sér sleniS og doSann. 
Ýmis aSalmál félagsins verSur aS taka til 
rækilegrar yfirvegunar. ÞaS þarf aS hefja 
nýja sókn i útbreiSslu- og fræSslumálum. 
ÞaS þarf aS vekja ýmsar deildir félagsins 
til nýs lífs og athafna. ÞaS þarf aS stofna 
nýjar deildir á nokkrum stöSum, þar sem 
landar eru orSnir fjölmennir, en engin 
þjóSræknisleg starfsemi er fyrir hendi. 
ÞaS þarf aS efla fræSslustarfsemi deild- 
anna, einkum kennsluna í íslenzku. Tíma- 
rit félagsins er gefiS út meS vaxandi halla 
á hverju ári, og er þaS nú orSinn óþarf- 
lega þungur ómagi 4 félaginu. Þetta rit er 
taiiS meS beztu timaritum, sem út er gefiS 
á Islenzku, og Gísli Jónsson ritstjóri þess, 
hefir vissulega haldiS í horfinu aS því er 
snertir innihald og allan frágang ritsins. 
En til þess aS ritiS geti boriS sig þarf að 
auka útbreiSslu þess eSa hækka veriS, 
nema hvorutveggja sé. 1 þessum og öSrum 
málum má þetta þing ekki láta sér nægja 
faguryrtar og háfleygar fundarsamþykktir, 
eins og stundum vill brenna viS hjá okkur. 
Ef sverS þitt er stutt, þá gaktu feti framar 
í orustunni, var sagt forSum. 1 þvi spak- 
mæli felst áminning, sem er tímabær og 
okkur öllum nauSsynleg hugvekja. 

Nú er þaS í móS aS skipta um stjórn, 
eSa aS minnsta kosti um stjórnarformann. 
Slíkt hefir skeS á árinu bæSi á íslandi og 
Bretlandi, og tel ég sjálfsagt aS féiag vort 
vilji fylgja dæmi þessara þjóSlanda áSur 
en þeesu þingi lýkur. En um leiS og ég 
lýk þessari siSustu forseta ræSu minni, 
vil ég þakka meSnefndarfólki mínu I 
stjórn ÞjóSræknisfélagsins fyrir ágæta 
samvinnu. 

Ég býS ykkur öll velkomin til þessa 
þings. Einkum vil ég minnast og bjóSa 
velkomna þá tvo menn, sem lengst eru aS 
komnir til þessa fundar, annar úr austri 
og hinn úr vestri. Sá sem aS austan kom 
og situr nú ársþing ÞjóSræknisfélagsins í 
fyrsta sinn, er prófessor Haraldur Bessa- 
son, eftirmaSur Finnboga prófessors viS 
háskóla þessa fylkis. FélagiS hefir áSur 
boSiS hann og fjölskyldu hans velkomin. 
Nú bjóSum viS hann velkominn til þessa 
þings, og gleSjumst yfir því aS hann hefir 
þegar tekið sæti fyrirrennara sins, sem 
varaskrifari félagsins, er hann hvarf i 
burtu héSan. A þvi stutta tímabili, sem 
prófessor Bessason hefir dvaliS hér hefir 
hann skapaS sér vinsældir og traust 
manna, og gera menn sér glæsilegar vonir 
um starf hans og framtíS hér á vestur- 
vegum. 


Hinn maSurinn, og sá sem aS vestan 
kom, toefir reyndar komiS úr þeirri átt 
áSur og setiS á þingum vorum. Er þaS 
séra Eiríkur Brynjólfsson frá Vancouver. 
Hann er hér staddur sem fulltrúi deild- 
anna vestur viS haf. ViS fögnum honum, 
ekki aSeins vegna hans sjálfs, heldur sem 
fulltrúa samverkamanna vorra þar vestra. 
AS hann er hingaS kominn er talandi 
vottur um áhuga og fórnarlund deildanna, 
sem hann er fulltrúi fyrir, og þannig 
verSugt dæmi til eftirbreytni. 

StarfiS er margt, en eitt er bræSrabandiS. 

Treystum því bræSrabandiS. Göngum 
heilir til starfa. 




H 

Samþykkt 

var, 

aS forseti skipaSi i 

nefndir, og 
segir: 

urt5u 

útnefningar sem hér 

Allslierjamefnd: 



Dr. Richard Beck 
Ingibjörg Bjarnason 
Halldóra Pétursson. 

Dagskrámefnd: 

Séra Eirikur Brynjðlfsson 
Herdís Eiríksson 
Lovisa Gíslason. 

Iíjörbréfanefnd: 

HólmfríSur Daníelsson 
Elin Hall 

Ragnar Stefánsson. 

III 

FéhirSir, Grettir L. Johannson, og fjár- 
málaritari, GuSmann Levy, lásu skýrslur 
sinar, voru skýrslurnar viSteknar og þeim 
vísaS til væntanlegrar fjármálanefndar. 

Fjárhagsskýrsla féhirðis 

Tekjur og útgjöld yfir timabiliS 
16. febr. 1956 til 7. febr. 1957. 

TEKJUR: 

16. febr. 1956. 

A Royal Bank 
of Canada 
16. febr. 1956. 

A Royal Bank 
of Canada, 
fyrningarsjóSur 
Frá fjármálaritara 

fyrir meSlimagjöld $ 527.98 
Tillög styrktarmeSlima 124.00 
Fyrir auglýsingar 

37. árg. Timaritsins 1,668.00 
Fyrir auglýsingar 

38. árg. Tímaritsins 34.50 


$ 968.32 


$2,054.36 



100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


652 Home Street, 

Winnipeg 1,397.88 

Banka- og aSrir vextir 64.09 
Yfiríærsla á innstæSu 

á íslandi 465.00 


Allar tekjur á árinu $4,281.45 


Samtals $7,304.13 


ÚTGJÖLD: 

ÁrsþingskostnaSur $ 282.00 

ÁgóSi af samkomu 121.50 $ 160.50 


Tímarit 37. árg.: 

Ritstjórn og ritlaun $ 316.00 
Prentun 

(áSur borgaS $1,000) 1,087.14 
Auglýsingasöfnun 435.00 1,838.14 


Tímarit 38. árg.: 

Prentun $1,000.00 

Risna 98.50 

Bankagjöld 11.59 

Simskeyti og frímerki 13.08 

EldsábyrgS á bókasafni 42.50 

Rikisgjöld 4.00 

Ymislegt 4.00 

Prentun 25.03 

Lánguaphone 66.12 

Þóknun fjármálaritara 

(áframsent til Betel) 56.90 

Styrkur til vikublaSsins 

Heimskringlu 250.00 

Styrkur til vikublaSsins 

Lögbergs 250.00 


Allur kostnaSur á árinu $3,820.36 

1956 Fyrning á 
652 Home Street, 

Winnipeg 
FyrningarsjóSur 


$ 600.00 
2,054.36 


Skýrsla fjármálaritara 
yfir áriS 1956 


INNTEKTIR: 

Frá meSlimum 

aSalfélagsins $ 58.00 

Frá deildum 511.00 

ÚTGJÖLD: 

Póstgjöld undir Tlmarit $ 41.02 

Ahent féhirSi 527.98 

Alls $569.00 $569.00 

Guðmann lÆvy, f jármálaritari 


STATEMENT 1956. 


652 Home Street, Winnipeg 
Total Receipts for 1956 $3,290.50 

Total Disbursements for 1956: 


Taxes 

$ 507.99 

Water 

82.66 

Fuel 

473.04 

Management 

120.00 

Light & Povver 

206.97 

Sundries 

11.50 

Supplies & Repairs 

49.77 

Plumbing 

56.05 

Electrical 

25.45 

Hot water Tank 

266.69 

Insurance Premium 

92.50 


$1,892.62 

tn. 7, 1957, 


Remitted to 


Treasurer 

1,397.88 

Totals 

$3,290.50 


$3,290.50 


FramanritaSa reikninga höfum viS 
endurskoSaS og höfum ekkert viS þá aS 
athuga. 

Winnipeg, Canada, 12. febrúar 1957. 
Davíð Björnsson — Jóhann Th. Beck 


Skýrsla fjármálaritara: 


7. febr. 1957 
Á Royal Bank 
of Canada, 

fyrningarsjóSur $2,654.36 

7. febr. 1957. 

Á Royal Bank 
of Canada, 

innstæSa $ 829.41 


Samtals $7,304.13 


Grettir Leo Johannson, féhirSir 
FramanritaSan reikning höfum viS 
endurskoSaS og höfum ekkert viS hann aS 
athuga. 

Winnipeg, Canada, 13. febrúar 1957. 
Davíð Bjömsson — Jóhann Th. Beck 


IV 

Dr. Valdimar J. Eylands flutti kveSjur 
frá biskupinum yfir Islandi, hr. Ásmundi 
GuSmundssyni og einnig þeim Árna G. 
Eylands, forseta ÞjóSræknisfélagsins á Is- 
landi, og Steindóri menntaskólakennara á 
Akureyri. FagnaSi þingheimur kveSjum 
þessara manna meS lófataki. 

V 

Dr. Richard Beck flutti kveSur frá Há- 
skóla NorSur Dakota. Gat próf. Beck þess, 
aS s.l. ár hefSi deild norrænna fræSa viS 
Háskólann átt 65 ára afmæli. AS þvl búnu 
mælti prófessorinn nokkur hvatningarorS 
tii þingmanna. Forseti, dr. Eylands bauS 
próf. Beck sérstaklega velkominn til þings 



ÞINGTÍÐINDI 


101 


og fór viðurkennlngarorSum um öll hin 
margvíslegu störf, sem hann hefir af hönd- 
um innt I þágu þjóðræknisstarfsins hér 
vestra. 

VI 

Einar Páll Jónsson ritstjóri kvaddi sér 
hljóös og minntist látins heiðursféiaga 
SigurSar Júl. Jóhannessonar læknie og 
skálds. Risu fundarmenn ör sætum í virS- 
ingarskyni viS hinn látna. 

Fundi frestaS. 

ANNAR FUNDTJR 
18. febr., kl. 2 e. h. 

I 

FundargerS síSasta fundar lesin upp og 
samþykkt. 

II 

Sr. Eiríkur S. Brynjólfsson las álit dag- 
skrárnefndar: 

Dagskrárnefnd leggur til, aS dagskrá 
38. þings ÞjóSræknisfélags íslendinga 
eins og hér segir: 

1. Þingsetning. 

2. Ávarp forseta. 

3. Kosning allsherjarnefndar. 

4. Kosning kjörbréfanefndar. 

5. Kosning dagskrárnefndar. 

6. Skýrslur embættismanna. 

7. Skýrslur deilda. 

8. Skýrslur milliþinganefnda. 

9. ÚtbreiSslumál. 

10. Fjármál. 

11. FræSslumál. 

12. Samvinnumál. 

13. Útgáfumál. 

14. Kosning embættismanna. 

15. Ný mál. 

16. Ólokin etörf og þingslit. 

E. S. Brynjólfsson 
Herdis Eiríksson 
Lovísa Gíslason. 

FramsögumaSur lagSi til, aS skýrslan 
yrSi samþykkt og var svo gert meS sam- 
hljóSa atkvæSum. 

III 

Frú HólmfríSur Daníelsson las ekýrslu 
k jörbréfanefndar: 

Skýrsla kjörbréfanefndar 

Fulltrúar á þjóSræknisþingi 18., 19. og 
20. febrúar, 1957: 


Esjan, Árborg, Man.: ÁtkvæSi 

Mrs. Kristveig Jóhannesson .14 

Mrs. Herdís Eiríkseon .14 

Gunnar Sæmundsson .14 

ASalbjörn Sigvaldason .14 

GuSni Sigvaldason .14 

Báran, Mountain, N.D. AtkvæSi 

Haraldur ólafsson .20 

Séra Ólafur Skúlason .20 

Dr. Richard Beck .20 


Dundar, Dundar, Man. AtkvæSi 

Tómas GuSmundsson .19 

Ásgeir Jörundeson .19 

ólafur Hallsson .19 

Ströndin, Vancouver, B.C. AtkvæSi 

Séra Eiríkur S. Brynjólfsson .20 

ísland, Morden, Man. AtkvæSi 

Mrs. Louise Gíslason .1 

Brúin, Selkirk, Man. AtkvæSi 

Mrs. Ásta Erickson .19 

Mrs. Ólöf Magnússon .19 

Frón, Winnipeg, Man. AtkvæSi 

Mise GuSbjörg SigurSsson .18 

Mrs. Soffía Benjamínsson .18 

Miss HlaSgerSur Kristjánsson .18 

Mrs. SigriSur Jakobsson .18 

Miss Elin Hall . 18 

Miss Margrét SigurSseon ......18 

Mrs. Jakobína Nordal .18 

Mrs. Rósa Jóhannsson ....18 

Jón Johnson .18 

Gimll, Man. AtkvæSi 

Mrs. Emma von Renesse .20 

Mrs. Elín Sigurdson .4 

Mre. Kristln Thorsteinsson .20 

Mrs. Ingibjörg Bjarnason .20 


ITóImfríður Daníelsson 
Elín Hall 

Ragnar Stefánsson 

Framsögukona lagSi til, aS skýrsla kjör- 
bréfanefndar yrSi viStekin og samþykkt, 
hvaS þegar var og gert. 

IV 

Þá var tekiS fyrir 7. mál dagskrár, þ. e. 
skýrslur deilda. Fyrst kvaddi sér hljóSs 
Jón Jónsson, forseti „Fróns‘‘, og las árs- 
skýrslu deildarinnar: 

„A ársfundi, sem haldinn var 3. des. 
1956, varS eú breyting á stjórnarnefnd, aS 
Gunnar Baldvinsson var kjörinn vara- 
ritari I staS Þórs Víkings, en hann var 
þrjú ár ritari deildarinnar og eitt ár I 
varastöSu. Er honum hér meS þakkaS þaS 
starf. 

Deildin telur þaS sitt aSalstarf aS halda 
viS, eftir megni, alíslenzkum félagsskap 
hér I borg og stySja á öSrum sviSum alla 
þjóSræknisstarfsemi Veetur-íslendinga, 
; hvar sem vera vill. Eftir því sem þeim 
fækkar, sem íslenzkuna kunna, reynist 
þaS erfiSara aS vinna þetta verk, en þrátt 
fyrir þaS höfum viS haldiS vel I horfi. 
Til dæmis stóS deildin fyrir 6 samkomum, 
lagSi $500.00 til Betel, jók bókasafniS aS 
mun og hélt meSlimatölu sinni, þótt 6 
meSlimir dæju og 22 flyttu burt. MeS- 
limatala I árslok var 234 og I sjóSi voru 
$274.82 eSa dollar meira en áriS áSur. í 































102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


sambandi við fjármálin skal þess getið, 
að ákveSið var I fyrra, að allar inntektir 
af Frónsmótinu gengju til ,,Betel“. Varð 
sú upphæð $227.00. Við þetta bætti deildin 
$73.00, en forsetinn, Jón Johnson, $27.00, 
sem hann átti inni hjá deildinni. Varð 
þetta samtals $327.00. Á síðasta ársfundi 
var nefndinni heimilað að gefa á þessu 
ári $173.00 til viðbótar, svo að upphseðin 
yrði $500.00 í allt. Þetta var þegar gert, 
;en sjóður okkar minnkaði auðvitað að 
sama skapi. 

Um 120 manns notuðu bókasafnið á síð- 
asta starfsári, og voru útlán 2838 bækur. 
Þjððræknisfélagið veitti okkur 2000.00 kr. 
íslenzkar og ónefndur Vestur-íslendingur 
1000,00 kr. Öll þessi upphæð gekk til 
bókakaupa. Auk þess greiddi deildin úr 
eigin vasa þóknun bókavarðar og $50.00 
til bókbands og annars viðhalds. Ýmsir 
einstaklingar og nokkur uppgjafasveita- 
söfn hafa á undanförnum árum gefið 
okkur fjölda gamalla bóka og er safnið 
nú orðið svo stórt, að til vandræða horfir 
með húspláss. Hefir bókavörður, Jón 
Johnson, lagt til, að heimild sé fengin frá 
aðalfélaginu að miðla einhverju af þess- 
um auði okkar til sveitasafna, sem enn 
eru starfrækt, þvl að I mörgum tilfellum 
er til fleira en eitt eintak af sömu bók. 

Nú skal farið nokkrum orðum um þær 
skemmtanir, sem ,,Frón“ hefir efnt til eða 
staðið fyrir síðastliðið ár. Skemmtifundur 
var haldinn I G. T. húsinu 23. janúar 1956. 
Þar fóru þeir Páll Hallsson, Jónbjörn 
Gíslason og Tryggvi J. Oleson með tæki- 
færisvísur af ýmsu tæi, og mæltist þetta 
vel fyrir, þótt ýmsir hefðu óskað, að þeir 
hefðu kveðið þær á gamlan íslenzkan 
máta. Skemmtiskrá þessa setti prófessor 
Finnbogi Guðmundsson á stálþráð, er 
háskólinn hér mun eiga. 

Frónsmótið var haldið I Fyrstu lútersku 
kirkjunni 20. febrúar. Um 230 manns 
sóttu mótið, og var það heldur með færra 
móti. Ræðumaður var sr. Jóhann Frið- 
riksson, en Einar P. Jónsson ritstjóri og 
Sveinn Björnsson fluttu kvæði. Séra Eric 
Sigmar og frú Svava skemmtu með tvi- 
söng, frú Elma Glslason með einsöng, en 
frú Thora Du Bois með pianóleik. Skal 
þess getið, að kirkjuráðið fékk okkur 
kirkjuna ókeypis, þar eð inntektir allar 
áttu að fara til „Betel". 

í aprílmánuði var boðað til almenns 
fundar, og kom þar til umræðu boð, sem 
nokkur skandinavisk félög höfðu sent 
deildinni I sambandi við fyrirhugaða bygg- 
ingu sameiginlegs félagshúss fyrir Norður- 
landamenn. Var því boði tekið, og mætti 
Heimir Thorgrímsson seinna á fundi, sem 
haldinn var um þetta mál. Náttúrlega 
varð ekkert úr þessum ráðleggingum, 
enda litið um þátttöku af hálfu Islend- 
inga, þótt við sýndum þennan lit á sam- 
vinnu. Eftir starfsfund ,,Fróns“ flutti 


Heimir Thorgrimsson stutt erindi, en 
Joyce Gíslason skemmti með söng. 

Þann 25. júnl stóð deildin fyrir söng- 
samkomu frú Hönnu Bjarnadóttur, sem 
haldin var í Fyrstu lútersku kirkjunni. 
Tókst skemmtun þessi hið bezta og var að- 
sókn góð. Ágóði, að frádregnum kostnaði, 
gekk að sjálfsögðu tii söngkonunnar, þótt 
hún hefði boðið ,,Fróni“ helming. Frú 
Thora Du Bois annaðist undirleik, en frú 
Hólmfrlður Daníelsson kynnti söngkonuna. 

1 tilefni af komu prófessors Haralds 
Bessasonar, eftirmanns próf. Finnboga 
Guðmundssonar við Islenzkudeildina efndi 
k ,Frón“ og Þjóðræknisfélagið til sam- 
komu í Sambandskirkju. Var sú samkoma 
mjög vel sótt og hin ánægjulegasta. Dr. 
Valdimar Eylands kynnti prófessorinn, er 
síðan flutti hlýlegt erindi. Einnig mælti 
séra Bragi Friðriksson nokkur orð, en 
hann var þá á förum til Islands. Björn 
Sigurbjörnsson sýndi ágætar myndir frá 
íslandi, en þau frú Day (Lilja Eylands) og 
Erlingur Eggertson skemmtu með söng. 
Kvenfélag Sambandssafnaðar bauð sam- 
komugestum ókeypis kaffi og aðrar hress- 
ingar að skemmtiskrá lokinni. 

Þann 5. nóevember var skemmtifundur 
haldinn í Sambandskirkju. Dr. Valdimar 
Eylands sýndi myndir, teknar á Islandi s.l. 
sumar og skýrði þær prýðilega. Inga 
Bjarnason og J. Reykdal skemmtu með 
söng. 

Fyrir hönd „Fróns" vil ég vinsamlegast 
mælast til, að Þjóðræknisfélagið veiti 
skýrslu þessari viðtöku. Við bjóðum þing- 
menn og gesti velkomna og óskum öllum, 
sem vinna að íslenzkri þjóðrækni, árs og 
friðar. 

Winnipeg, Man., 16. febr. 1957 

Heimir Thorgiómsson, ritari 

Dr. Beck studdi tillögu ritara um það, að 
skýrslan yrði viðtekin, og hlaut tillagan 
samþykki, samhljóða. 

Frú Lovísa Gíslason frá Morden flutti 
skýrslu þjóðræknisdeildarinnar „ísland“: 

„Þetta getur varla kallazt skýrsla, þó að 
ég reyni að skýra frá því, sem gjörist í 
litlu byggðinni minni í grennd við Morden. 
Ég hefði óskað, að það væri mögulegt að 
lesa fyrir ykkur góða og blómlega skýrslu, 
en ég verð að segja frá hlutunum, eins og 
þeir eru. 

Þá er fyrst að geta þess, að engir fundir 
voru haldnir í deildinni „Island" árið, sem 
leið, og er það I fyrsta sinn, að það 
hefir komið fyrir hjá okkur. Þið munuð 
spyrja: Hver er orsökin? En ég get ekki 
svarað þeirri spurningu til fulls, samt vil 
ég geta þess, að veturinn var afskaplega 
kaldur og erfiður og snjóþyngsli mikil. 
Þegar veðrið hlýnaði, langaði fólk til að 
koma saman og halda upp á Sumardaginn 
fyrsta, en það var ókleift vegna ófærðar 
á vegum úti. 




ÞINGTÍÐINDI 


103 


Svo er anna‘8, áhuginn er minni fyrir 
því, sem Isienzkt er, en áSur var. Eldra 
fólkiS er margt komiS undir græna torfu. 
Sumir hafa flutzt brott, svo aS þeim, sem 
hafa unun af þvi, sem ÞjóSræknisfélagiS 
berst fyrir, fækkar alltaf. Tngra fólkiS les 
lítiS af Islenzkum blöSum og bókum og 
finnst ekki nauSsynlegt aS hlúa aS þeim 
dýrmæta arfi, sem okkur, eldra fólkinu er 
svo kær. 

9. febrúar 1957 komu 26 manns saman 
og héldu fund. Embættismenn fyrir næsta 
ár eru: Forseti, ólafur Líndal, skrifari, 
GuSrún Thomasson, fjármálaritari, Jon- 
athan Thomasson, féhirSir, Hon. B. 
Johnson. 

Raddir komu fram um þaS, aS gaman 
væri, ef próf. Haraldur Bessason gæti 
heimsótt deildina næsta sumar. 

Sem dæmi upp á þaS, aS mðÖurmáliS 
lifir enn hjá okkur, vil ég geta þess, aS 
börn, sem fermd voru I fyrra, hlutu upp- 
fræSslu sína á íslenzku. 

Þegar ég horfi til baka, minnist ég meS 
þakklátu hjarta margra indælla stunda á 
þjóSræknisfundum, og þaS er gaman aS 
rifja upp I huganum nöfn margra gesta, 
sem komiS hafa, bæSi frá Islandi og einnig 
héSan frá nærliggjandi sveitum og borg- 
um, en þeir hafa gert hvort tveggja I senn, 
aS skemmta okkur og hvetja okkur til 
starfa. Eitt er víst, aS góSar endurminn- 
ingar getur enginn frá okkur tekiS. 

ITyrir hönd deildarinnar ,,ísland“ óska 
ég ÞjóSræknisfélagi íslendinga I Vestur- 
heimi og þingi þess, sem nú stendur yfir, 
blessunar meS öll sín etörf“. 

18. febr. 1957. 

VirSingarfyllst, 

Ijovísa Gíslason 

Tillaga kom fram þess efnis, aS árs- 
skýrsla þjóSræknisdeildarinnar yrSi viS 
tekin og samþykkt, og var þaS þegar gert 
meS öllum greiddum atkvæSum. 

Dr. Beck kvaS deildina ,,ísland“ síSur 
en svo dauSa úr öllum æSum, og lét hann 
þau orS falla, aS íslenzk tunga I „Brown- 
byggÖ“ myndi enn eiga sér formælendur, 
bæSi nú I dag og I náinni framtlS. 

Frú Herdls Eiríksson flutti ársskýrslu 
þjóSræknisdeildarinnar ,,Esjan“. 

„Starfræksla deildarinnar hefir veriS 
meS svipuSum hætti og undanfarin ár. 
MeSlimatala er nú 70. Ársfundur var hald- 
inn 8. febrúar 19 57 viS ágæta aSsókn. 
Starfsnefnd hefir haft fundi eftir þörfum 
á síSastliSnu ári. Bókanefnd hefir starfaS 
mikiS, séS um kaup á bókum, bæSi frá 
íslandi og frá Winnipeg aS upphæS $66.00. 
Einnig voru 23 bækur bundnar og margar 
lagaSar. Bækur eru lánaSar út einn dag I 
hverri viku, og hafa útlán veriS meS mesta 
mótl nú I ár. Svo hefir nefndin fengiS lof- 
orS frá sveitarráSinu um betra pláss fyrir 


bókasafniS. Nýja herbergiS verSur bæSi 
bjartara og rúmbetra en hiS gamla og 
verSur bráSlega séS um flutning á safninu 
I ný heimkynni I ráShúsi Bifrastar-sveitar. 

BókasafniS telur nú um 1800 bækur. 
„Esjan“ vill hér meS þakka eftirgreind- 
um fyrir bókagjafir á síSastliðnu ári: 

Mr. og Mrs. Franklín Pétursson 
Mr. og Mrs. Tímóteus BöSvarsson 
Mrs. Kristveig Jóhannesson 
Mr. Jónbjörn Glslason 
Mr. August Einarsson 
Miss Þórunn Vigfússon. 

Samkomunefnd deildarinnar er aS efna 
tíl samkomu, sem haldin verSur I vor. 
VerSur sú samkoma alíslenzk. Er ráS- 
gjört, aS þar skemmti meSal annars Islenzk 
börn meS upplestri og söng. Hefir þaS 
verið eitt af áhugamálum deildarinnar aS 
'halda viS Islenzkunni meSal þeirra yngri. 
Dáinn á árinu: FriSrik A. SigurSsson. 
Embættismenn eru: 

Forseti, Gunnar Sæmundsson 
Skrifari, Emily Vigfússon 
Gjaldkeri, Herdís Eiríksson 
SkjalavörSur, Tímóteus BöSvarsson. 


Tekjur .$305.26 

Útgjöld .$160.19 

í sjóði um ára mót .$145.07“ 


MeS beztu óskum til þjóSræknisþingsins. 

VirSingarfyllst, 

Emily Vigfússon, ritari 

Framsögukona gerSi þaS aS tillögu sinni 
aS skýrslan yrSi viStekin, var þaS stutt af 
mörgum, og skýrslan samþykkt samhljóSa. 

Haraldur Ólafsson flutti skýrslu þjóS- 
ræknisdeildarinnar ,,Báran“ á Mountain: 

„Ársfundur ,,Báru“ var haldinn aS 
Mountain, N.D., 2. febrúar 1957, og voru 
eftirtaldir menn kjörnir til embætta: 

H. B. Grímson, forseti 

S. A. Björnson, v.-forseti 

V. A. Björnson, skrifari 

Joseph Anderson, v.-skrifari 

Haraldur ólafsson, féhirSir 

G. J. Jónasson, v.-féhirSir 

O. G. Johnson, fjármálaritari 

Páll B. ólafsson, v.-fjármálarltari 

H. Hjaltalín, skjalavörSur. 

„Báran“ hefir haldiS fimm fundi á ár- 
inu, hafa þeir veriS heldur illa sóttir. 
FélagiS hélt samkomu 17. júní, og voru 
þeir aSalræSumenn dagsins, séra Ólafur 
Skúlason og Valdimar Björnsson frá 
Minneapolis, Minn., og sagSist þeim báS- 
um ágætlega. Fleiri atriSi voru og á 
skemmtiskrá dagsins, þ. á. m. söngur. 
Var samkoman hin ágætasta. Einnig stóS 
„Báran“ fyrir söngsamkomu þann 27. júní, 
sem söngkonan Hanna Bjarnadóttir hélt 
hér I samkomuhúsinu aS Mountain viS 






104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ágæta aSsókn og mikla hrifningu allra 
þeirra, sem á. hlýddu. 

Þann 13. október 1956 kom hingaó 
menntamaóur frá Isiandi, Steindór Stein- 
dórsson og hélt fyrirlestur hér i kirkjunni 
vi8 allgóða aSsókn, var þaS ágætt erindi 
og vel flutt. 

ÞaS siSasta, sem „Báran“ gerSi á árinu 
1956, var, aS framkvæmdanefnd félagsins 
kom á heimili Mr. og Mrs. G. J. Jónas- 
sonar þann 4. des. til þess aS kveSja þau, 
þar sem þau voru aS leggja af staS til 
California til vetrardvalar, var þar glatt á 
hjalla, söngur og ræSuhöld. FærSi nefndin 
þeim dálitla gjöf aS skilnaSi. Var þetta 
hin ánægjulegasta stund. 

Svo biSjum viS aS heilsa öllum þing- 
heimi og óskum þinginu alis góSs". 

V. A. Bjömson, skrifari 
H. B. Grimson, forseti 

FramsögumaSur iagSi til, aS skýrslan 
yrSi viStekin og samþykkt, og var þaS 
þegar gert. 

Forseti, dr. Valdimar Eylands, las árs- 
skýrsiu þjóSræknisdeildarinnar ,,Aldan“, 
Blaine, Washington: 

ÁriS 1956 hefir þjóSræknisdeildin 
,,Aldan“ í Blaine, Washington, hagaS 
störfum á sama hátt og undanfarandi ár. 
Fjórir starfsfundir og þrír stjórnarnefnd- 
arfundir voru haldnir á árinu. Tvær al- 
mennar skemmtisamkomur voru haldnar, 
sú fyrri til minningar um fullveldi íslands, 
haldin aS þessu sinni 18. í staS 17. júní. 
Forseti deildarinnar stýrSi samkomunni, 
sem var vel sótt og vel rómuS. Elliheimilis- 
nefnd „öldunnar" stóS fyrir síSari sam- 
komunni, sem var höfS 3. nóv., tókst sú 
samkoma vel og gaf I ágóSa $138.50. Til 
elliheimilisins voru gefnir $100.00. „Aldan“ 
sér um kosningu Islendingadagsnefndar 
fyrir þetta umhverfi. ÞaS mál er i góSum 
höndum. 

Samvinna meSlima er ákjósanleg, og 
eindrægni ríkir í hvívetna. „Aldan“ á líka 
því láni aS fagna aS hafa hinn ágætasta 
forseta, þar sem sr. Albert E. Kristjánsson 
er, og er slíkt þýSingarmikiS atriSi. 

Á árinu hafa látizt: Elín Carpenter 
(áSur meSlimur) og skáldkonan og rit- 
höfundurinn, Margrét J. Benedictson 
heiSursmeSlimur aS verSugu I „öldunni". 
Hún var kölluS burt af tilverusviSi þessa 
heims skömmu fyrir Jólin. BáSar þessar 
konur voru háaldraSar. 

MeSlimatala um þessi áramót er 34: 

A. E. Kristjánsson, forseti 

Dagbjört VopnfjörS, ritari 

SigurSur Arngrímson 

Þórhallur Arngrímson 

Sigurjón Björnson 

Rósa Casper 

Bertha Danielson 


GuSni DavíSson 
GIsli GuSjónson 
HólmfríSur GuSjónson 
GuSmundur GuSbrandson 
Elín GuSbrandson 
GuSmundur GuSmundson 
GuSmundur P. Johnson 
Margrét Johnson 
Solveig Jóhannson 
Rúna Johnson 
Thorbjörg Johnson 
Anna Kristjánsson 
Magnús GuSlaugson 
Jón Laxdal 
Anna Lingholt 
Kristin Llndal 
Einar Slmonarson. 

ÞjóSræknisdeildin „Aldan" I Blaine, 
Washington sendir 38. ársþingi íslendinga 
I Vesturheimi alúSarkveSjur og einlæga 
ósk um ánægjulegt þing og aS öll vanda- 
mál verSi sem heppilegast til lykta leidd.“ 

A. E. Kristjánsson, forseti 
Dagbjört Vopnfjörð, ritari 

Tillaga kom fram þess efnis, aS skýrsl- 
unni yrSi veitt viStaka, hlaut sú tillaga 
stuSning, var skýrslan slSan samþykkt. 

Sr. Eirlkur Brynjólfsson flutti árs- 
skýrslu þjóSræknisdeildarinnar ,,Ströndin“, 
Vancouver, B.C.: 

„ÞjóSræknisdeildin „Ströndin" hefir 
haldiS 3 almenna fundi á árinu, og á sIS- 
asta fundi kom talsvert til umræSu aS 
reyna aS fjölga fundum I framtlSinni og 
glæSa áhuga meSlima til aS sækja fundi. 
Auk þess hafa veriS haldnir nokkrir 
stjórnarnefndarfundir til undirbúnings 
fyrir hinar ýmsu samkomur. Fjórar sam- 
komur voru haldnar á árinu, sem hér 
segir: 19. apríl var haldin sumarmála- 
samkoma I Swedish Hall“, vel sótt og 
vinsæl, 15. júní söngsamkoma frú Hönnu 
Bjarnadóttur, glæsileg og fjölsótt sam- 
koma I íslenzku lúthersku kirkjunni. Allur 
ágóSi af þessari samkomu gekk til söng- 
konunnar. 

17. júnl. Þar eS daginn bar upp á sunnu- 
dag, var afráSiS, aS hin vanalega messa I 
íslenzku kirkjunni yrSi helguS þessum 
degi, kirkjukórinn flutti viSeigandi og 
aukna söngskrá viS þetta tækifæri. 
„Ströndin", „Sólskin" og „SafnaSarkven- 
félagiS“ tóku höndum saman um aS ann- 
ast góSar kaffiveitingar aS þessari messu 
og athöfn lokinni I neSri sal kirkjunnar. 
Frú Hanna Bjarnadóttir söng einsöng, og 
var húsfyllir. 

9. nóv.: Tombóla og dans I „Swedish 
Hall“. Þrátt fyrir mikla rigningu þetta 
kvöld, skemmtu allir sér vel á tombólunni 
og viS dansinn. Allir drættirnar selöust. 

Nokkrar peningagjafir bárust deildinni 
frá velviljuSum félagsmönnum, auk fé- 



ÞINGTÍÐINDI 


105 


lagsgjaldsins, og munu J>ær hafa numiS 
$90.00 til $100.00. „Ströndin" þakkar þess- 
ar vinagjafir og vonast til aS verðskulda 
vinarþel og virSingu þessara góSu gef- 
enda sem og almennings um ókomin ár. 

Þessir félagsmenn „Strandar" hafa látizt 
á slSastliSnu ári og hálfu: Sam Samson, 
Thorsteinn Thorsteinsson, Bllas E. Vatns- 
dal, ófeigur SigurSsson og Stefán Árnason. 
Pulltrúar „Strandar" I Scandinavian 
Central Committee voru áriS sem leiS 
þeir dr. Júl. FriSleifsson og ÓSinn 
Thornton, og er dr. FriSleifsson vara- 
forseti þeirrar nefndar. Voru tiilög frá 
þeim samtökum til deilda, $50.00 I hlut, 
en aSalhlutverk samtakanna er aS rækja 
stóran sumarbústaS fyrir börn. 

Bókasafn „Strandar" var notaS nokkuS 
á árinu, og hefir deildin I huga, jafnskjótt 
og fjárhagur leyfir, aS kaupa nýjar bækur 
heiman frá íslandi. Þá má geta þess, aS 
íslendingadagshald Vancouver-íslendinga 
I FriSargarSinum ár hvert er nú undir 
umsjón „Strandar". Fulltrúi til aS mæta á 
þjóSræknisþinginu I Winnipeg var kosinn 
sr. Eiríkur Brynjólfsson." 

Vancouver, I janúar 1957, 

G. Stefánsson, ritari 

Sr. Eiríkur las einnig upp fjárhags- 
skýrslu „Strandarinnar", sem hann kvaS 
órækt vitni um örlæti þeirra „Stranda- 
manna". Um leiS og framsögumaSur bar 
skýrslu „Strandarinnar" undir samþykki, 
flutti hann þjðSræknisþinginu kveSjur frá 
„löndurn" veetur þar. Dr. Beck studdi þá 
tillögu, aS skýrslan yrSi samþykkt, hvaS 
þegar var gert meS samhljóSa atkvæSum. 

Forseti, dr. Eylands, þakkaSi sr. Eiríki 
Brynjólfssyni giftudrjúgt starf þar vestra. 
KvaS hann kirkjubyggingu íslendinga í 
Vancouver mega teljast afrek, sem ein- 
stakt væri I sinni röS. 

Forseti, dr. Eylands, las ársskýrslu 
þjóSræknisdeiIdarinnar „Brúin" I Selkirk: 

„Deiidin hefir haft níu fundi á árinu. 
ASsókn hefir veriS ailgóS. Ef til vill má 
segja, aS ekki hafi veriS mikiS starfaS, en 
samt hefir félagsskapurinn veriS vel lif- 
andi. Fjórar arSberandi samkomur hafa 
veriS haldnar. Einnig hefir deildin lagt 
$100.00 I byggingarsjóS „Betels" og $50.00 
I byggingarsjóS lútherska „Hallsins". Hér 
má og telja nokkrar glaSningar til ein- 
staklinga. 

ViS höfum á bak aS sjá fjórum gömlum 
og góSum meSlimum á liSnu ári: Oddi 
Sveinssyni, Bjarna SkagfjörS, Jóhanni 
Péturssyni og Bjarna Árnasyni. Er því 
stórt skarS höggviS I hópinn og vonandi, 
aS margir nýir meSlimir gangi I félagiS á 
komandi ári til aS fylla skarS þeirra, sem 
falliS hafa." 

E. Magnússon, forseti 
A. Goodbrandson, skrifari 


Tillaga var fram borin um aS veita 
skýrslunni viStöku og var svo gert og 
hún samþykkt samhljóSa. 

Tómas GuSmundsson flutti ársskýrslu 
þjóSræknisdeildarinnar „Lundar": 

„ÞjóSræknisdeildin „Lundar" hélt fjóra 
almenna fundi á árinu 1956, og voru þeir 
allir vel sóttir. Samkoma var haldin aS 
sumrinu viS góSa aSsókn. Frá Winnipeg 
komu forseti ÞjóSræknisfélags íslendinga 
I Vesturheimi, dr. V. J. Eylands, prófessor 
Haraldur Bessason, fluttu þeir báSir fyrir- 
lestra, einnig kom meS þeim Björn Sigur- 
björnsson. Hann sýndi fundargestum lit- 
myndir frá Islandi og útskýrSi þær. Deild- 
in fékk stóra bókasendingu frá þjóSræknis- 
deildinni „Frón" I Winnipeg, og var sú 
góSa gjöf þökkuS. AS haustinu var höfS 
hlutavelta til arSs fyrir bókasafniS. ÁgóS- 
inn nam $39.70, og verSur þeim peningum 
variS til aS binda bækur og til annarra 
nytsamlegra hluta. Fjárhagur deildarinnar 
er góSur og sama máli gegnir um fjárhag 
bókasafnsins. Deildin telur 40 meSlimi. 

Ársfundur deildarinnar var haldinn 
sunnudaginn 20. janúar 1957. Þessir voru 
kjörnir I stjórn fyrir næstkomandi ár: 
óiafur Hallsson, forseti 
Kári Byron, varaforseti 
Dan. J. Llndal, féhirSir 
Ásgeir Jörundsson, varaféhirSir 
Tómas GuSmundsson, skrifari 
Gísli Gíslason, varaskrifari 
GuSrún Eyjólfsson, bókavörSur. 

Ágúst Eyjólfsson, féhirSir bókasafnsins." 

Tómas Guðmundsson, skrifari 

FramsögumaSur lagSi til, aS skýrslan 
yrSi viStekin. Var tillaga hans þegar studd 
og skýrslan viStekin og samþykkt. 

Frú Kristln Thorsteinsson las árs- 
skýrslu þjóSræknisdeildarinnar „Gimli": 

„Á síSastliSnu ári hafa veriS haldnir 
fjórir starfs- og skemmtifundir. Á síSasta 
ársfundi var samþykkt, aS deildin gerSist 
meSlimur I Skógræktarfélagi íelands, meS 
$10.00 árstillagi I þann sjóS. Þegar lltiS 
er hægt aS gjöra gagnvart íslenzku hér, 
þá er gott aS geta átt reit til aS græSa á 
gamla landinu. 

Deildin hafSi þá ánægju aS taka á móti 
Steindóri J. Steindórssyni kennara frá 
Akureyri. Skemmti hann meS ræSu og 
myndum frá íslandi. MeS honum komu dr. 
V. J. Eylands, forseti ÞjóSræknisfélagsins, 
og próf. Haraldur Bessason. Hafi þeir 
kæra þökk fyrir komuna. Deildin gaf I 
grafreitssjóS Gimlibæjar $25.00 eins og 
undanfarin ár. 

Fjárhagslega er deildin ekki illa stödd. 
í sjóSi eru $124.96. 

Lestrarklúbburinn hefir ekki starfaS, 
enn sem komiS er, en mun taka til starfa 
innan skamms. 



106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Embættismenn deildarinnar eru sem hér 
segir: 

Forseti, Mrs. Kristín Thorsteinsson 
Varaforseti, Mrs. H. G. SigurSsson 
Ritari, Mr. Ingélfur N. Bjarnason 
Vararitari, Mrs. I. N. Bjarnason 
Gjaldkeri, Mr. W. J. Árnason 
Varagjaldkeri, Mrs. W. J. Árnason 
Fjármálaritari, 

Mr. Hjálmur Thorsteinsson 
Varafjármálaritari, 

Mr. Sigurjón Jóhannsson 
SkjalavörSur, Mrs. Helgi S. Stevens. 

A'Ö endingu vil ég benda á þaö frá mínu 
eigin sjónarmiði, að deildirnar leggi aðal- 
áherzlu á það að styrkja íslenzku viku- 
blöðin fjárhagslega af fremsta megni. Það 
er eina taugin hér i Vesturheimi, sem enn- 
þá er lifandi." 

I. N. Bjarnasou, ritari 

Framsögukonan, frú Kristín Thorsteins- 
son lagði til, að skýrslan yrði viðtekin og 
samþykkt. Frú Hólmfríður Danielsson 
gerði þá tillögu, að siðasta málsgrein 
áðurgreindrar skýrslu, þ. e. a. s. orðin 
,,Að endingu vil ég . . .“ o. s. frv., yrði 
felld brott, áður en skýrslan yrði viðtekin 
og téðri málsgrein vísað til allsherjar- 
nefndar, þar sem hún fæli í sér persónu- 
legt álit ritara þjóðræknisdeildarinnar 
,,Gimli“. Að þessari breytingu lokinni 
(breytingartill. samhlj. samþ.), var skýrsl- 
an viðtekin og samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum. 


V 

Forseti, dr. Eylands, ávarpaði Ólaf Halls- 
son I Eriksdale vegna 50 ára hjúskapar- 
afmælis þeirra hjóna, frú Guðrúnar og 
ólafs. ólafur Hallsson þakkaði með 
snjallri ræðu. 

VI 

Sr. Eiríkur Brynjólfsson vakti máls á 
því, hvort Islendingar myndu ei sjá sér 
fært, að taka að einhverju leyti þátt í há- 
tíðarhöldunum, er verða I B.C. árið 1958 
vegna 100 ára afmælis landsins. Var sam- 
þykkt að visa því máli I heild til væntan- 
legrar stjórnarnefndar. 


VII 

Nokkrar umræður urðu um styttu Leifs 
Eiríkssonar, sem sumir hafa viljað fá 
stað I Washingtonborg. Dr. Richard Beck 
upplýsti, að umrædd stytta væri nú í 
vörzlum eins frægasta sjóminjasafns 
Bandaríkjanna, og taldi hann, að I þessu 
máli myndi rétt að leita ráðlegginga þeirra 
Thors Thors sendiherra og dr. Vilhjálms 
Stefánssonar. Málinu var I heild visað til 
væntanlegrar stjórnarnefndar. 


VIII 

Walter Ltndal dómari flutti þjóðræknis- 
þinginu kveðjur frá ,,The Icelandic 
Canadian Club“. Forseti, dr. Eylands, 
þakkaði. 

Fundi frestað til næsta morguns. 

ÞIUÐJI FUNDUR 

(Hófst kl. 10 f.h. þriðjud. 19. febrúar). 

I 

Fundargerð slðasta fundar lesin upp, 
borin undir atkvæði og samþykkt. 

II 

Næsta mál á dagskrá var skipun I þing- 
nefndir. Dr. Beck bar fram þá tillögu, að 
forseta yrði fengið vald til að skipa I 
téðar nefndir. Var það þegar samþykkt. 
Nefndir voru skipaðar sem hér segir: 

Fræðsl umálanef rnl: 

Mrs. Hólmfríður Daníelsson 
Ásgeir Jörundsson 
Mrs. ólöf Magnússon 
Haraldur ólafsson 
Mrs. Emma von Renesse 
Ragnar Stefánsson. 

írtgáfumálanefnd: 

Sr. Philip M. Pétursson 
Mrs. Aðalbjörg Sigvaldason 
Mrs. Lovlsa Gislason 
Mrs. Soffía Benjamínsson 
Jón Jónsson. 

Fjármálanefntl: 

G. L. Johannson 
Tómtis Guðmundsson 
Guðmann Levy. 

Húsbyggingarnef nd: 

Sr. Eiríkur Brynjólfsson 
Mrs. Eric Isfeld 
ólafur Hallsson. 

III 

Dr. Richard Beck flutti skýrslu milli- 
þinganefndar I skógræktarmálinu; sú 
skýrsla var I sendibréfsformi, stíluð af for- 
seta fyrrgreindrar nefndar, frú Marju 
Björnsson, send ritara Þjóðræknisfélagsins, 
frú Ingibjörgu Jónsson: 

Kæra Mrs. Jónsson: 

Af því að ég get ekki verið á þinginu, 
vil ég biðja þig að framvlsa þessu bréfi, 
þegar málið verður tekið upp á þinginu. 
Dr. Beck er sá eini úr nefndinni, sem að 
líkindum verður staddur á þingi, því eins 
og kunnugt er, þá er Finnbogi Guðmunds- 
son á Islandi, en hann var I þessari nefnd 
ásamt okkur dr. Beck. 

Ýmissa orsaka vegna þá gat þessi nefnd 
aldrei haft fund með sér á árinu og var 
þess vegna ekki mikið um framkvæmdir 
I málinu. En ég vil geta þess, að ég kom 




ÞINGTÍÐINDI 


107 


mér í samband viS H. H. Austmann viS- 
víkjandi því aS útvega trjáfræ, sem vaxiS 
gæti í íslenzkri mold. Hann er „Assistant 
Director of Manitoba Dept. of Agriculture“ 
og viljugur aS leggja þessu máli allt þaS 
liS, sem hann getur. Hann skrifaSi dr. 
Harold A. Sem, „Head of Botany Dept.“ 
í Ottawa og Hákoni Bjarnasyni I Reykja- 
vík. H. H. Austmann hafSi einnig bréfa- 
viSskipti viS John Walker, „Superintendent 
Forest M. Station at Indian Head“, sem 
heimsótti ísland síSastliSiS sumar, og baS 
hann aS leita upplýsinga um, hvaS myndi 
vera nauSsynlegast fyrir okkur aS gera í 
þessu máli. 

Auk þess, sem þegar er getiS, sendi ég 
í fyrravor meS flugpósti 10 pund af trjá- 
fræi, og kvittaSi Hákon Bjarnason fyrir 
þaS meS bréfi. ÞakkaSi hann sendinguna, 
en sagSi, eins og satt er, aS árangurinn 
færi aS miklu leyti eftir árferSinu. En 
hann segir meSal annars, aS lerkilundur, 
sem var 4.5 metrar á hæS 1952, væri nú 
röskir 6 metrar, þremur árum síSar. 
„Elzta sitkagreníS er nú aS komast á 
þann aldur sem mestur er hæSarvöxtur- 
inn, svo aS þaS tognar ótrúlega ört. Sama 
máli gegnir og um annaS, sem viS erum 
meS handa á milli. ErfiSleikarnir eru 
mestir á aS útvega fræ af þeim stofnum, 
sem okkur henta.“ 

ÞaS er aSallega ein trjátegund, sem 
Hákon minnist á sérstaklega, aS hann vilji 
reyna aS rækta á Islandi og mælist til aS 
viS reynum aS útvega. Hún nefnist „Picea 
Asperata", og vex í háfjöllum I Kína. 
Hefir hún veriS gróSursett hér í landi í 
„Dominion Arboretum" í Ottawa og I 
Petawawa, Ontario, þar sem hún er lengra 
á veg komin. Trén þar eru orSin 8—10 
fet á hæS og verSur ef til vill hægt aS fá 
dr. Seim til þess aS útvega fræ þaSan meS 
tíS og tíma. 

Þessi stutta greinargerS sýnir aS nokkru 
þaS, sem viS höfum veriS aS reyna aS 
gera á liSnu ári í þessu mikilsverSa máli. 
Áframhaldandi viSleitni okkar í þessa átt 
styrkir samband okkar viS heimaþjóSina 
meira en margt annaS, og þvf ber okkur 
aS sýna allan vilja f verkinu og hjálpa til 
þess aö leysa úr erfiSleikum, aS því leyti 
sem okkur er mögulegt. 

MeS beztu óskum til þingsins. 

Þín einlæg, 

Marja Björnsson 

Nokkrar umræSur urSu um skýrsluna, 
einkum þaS atriSi, hvort afla bæri fræs 
frá Kína eSa ekki. Ólafur Hallsson gerSi 
þaS aS tillögu sinni, aS frú Marja Björns- 
eon yrSi áfram formaSur skógræktar- 
neíndar, og samþykktu fundarmenn þá 
tillögu. AS öSru leyti var samþykkt aS 
vísa skógræktarmálinu í heild til væntan- 
legrar milliþinganefndar í skógrræktar- 
málum. Til umræSu var einnig, hvort ekki 


myndi rétt, aS allar þjóSræknisdeildirnar 
gerSust meSlimir í Skógræktarfélagi Is- 
lands. Því máli var sömuleiSis vfsaS til 
fyrrgreindrar milliþinganefndar. AS lokum 
var skýrsla skógræktarnefndar viStekin og 
samþykkt meS þakklæti til formanns 
nefndarinnar, frú Marju Björnsson. 

IV 

Frú Björg ísfeld flutti eftirfarandi 
greinargerS um húsbyggingarmáliS: 

MEMORIAL BUIDDING 
Report and Observations, 
presented to Icelandic National League 
Conference, February 18, 1957 
Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen; 

You will recall that last year at tihe 
League conference I explained that my 
committee had decided to suspend action 
on the proposed Memorial Hall project 
until the Betel drive for funds was well 
under way. For this reason I am again 
obliged to report that nothing tangible 
has been done in order not to confuse the 
issue of the Betel objective. 

My committee has been reduced in num- 
bers in the temporary absence of Prof. Tr. 
Oleson, and the return to Iceland of Rev. 
Bragi FriSriksson. I did not make any 
attempt to enlarge the committee, by 
reason of the suspension mentioned before. 

As matters now stand with the Betel 
building nearing completion any further 
delay in persuing the Memorial Building 
campaign would only aggravate the de- 
terioration of our Icelandic group activi- 
ties. 

Much valuable time has been lost, but 
the forced delay has only intensified the 
obvious need for a central place where 
Icelandic culture may be disseminated. 

Dr. Eylands has kindly given me per- 
mission to make some observations on 
this subject. 

This is the 38th annual conference of 
the League and congratulations for past 
achievements are in order. Progress and 
constructive activities however do not 
stem from recollections of past accom- 
plishments, but rather from a desire and 
determination for planned action in at- 
taining new objectives. 

I shall now direct my remarks to the 
practical aspect of the Building project, 
and try to give the reasons for the unrgent 
need for such a building. 

We need a Centre where we can con- 
centrate on cultural activities stemming 
from our Icelandic heritage. A place for 
meetings, concerts, plays, and conferences 
such as this, or any gathering of in- 
terested groups. 

A crying need of our young people has 
over a long period been for a community 
centre for their spiritual and physical 
needs. 



108 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Our older people too need a place suited 
to their interest, pleasure, and relaxation. 

We need accommodation for conduct- 
ing classes in elementary Icelandic for the 
young and adults alike. 

We need a library where study groups 
and individuals might find ready informa- 
tion. Where panei discussions could take 
place, and a wealth of knowledge now 
hidden in books stored away in inacces- 
sible places, would become a vitalizing 
experience. 

Can you not visualize the impact this 
would make on our people. 

We have accummulated a vast wealth 
of literature; in fact it is the pinnacle of 
our heritage. 

It is this precious heritage that the 
pioneers brought to this eountry and it is 
in the exercising of this same heritage 
that we can best serve our beloved 
country Canada. 

We boast of the Iceiandic language 
being pure, refined, and an inexhaustible 
source of articulate expression, running 
the full gamut of human thought and 
emotion. Why is it then that we have 
lost to such a large extent an apprecia- 
tion of the things of the mind and spirit, 
which was the impelling power of our 
pioneers. It is not because man’s moral 
purpose is so often deflected and weak- 
ened by proximity to great material means. 

We live in conditions of wealth un- 
dreamed of by our forebears; but what 
profiteth it man if he gain the whole 
world, and loose his own soul. Are we 
not in grave danger of loosing our entity 
in stagnation ? 

The object of our League is “þjóSrækni,” 
cultivation-to promote growth. As a fami- 
ly needs a home in which to flourish and 
grow, so does the Icelandic society need 
a home—a centre, for the fruition of its 
full potential. 

Let us be guided by the spirit of the 
great poet Einar Benediksson — MeS 
risnu skal byggja, yfir burstir og gafla 
skal bera viS háturn meS vita á. 

May I now in closing turn to the memor- 
ial phase of the building project. We 
need to REMEMBER—first the Pioneers, 
who had the courage to face all handships, 
so that we their children and their child- 
rens children might live more abundantly. 
They toiled and sacrificed, and new little of 
wordly goods; but they lived not by bread 
alone. 

Let us remember them: 

Let us remember too their seed, scat- 
tered in many lands by the hand of death 
in two world wars. 

Lest we forget; let us build a living 


Memorial to the past, a Challenge to the 
Present and an Inspiration to the future. 

Björg V. ísfeld, 
Chairman Memorial 
Building Committee. 

Eftir talsverSar umræSur var ákveSiS 
aS vísa greinargerSinni til miliiþinga- 
nefndar í húsbyggingarmálum. 

SlSan var fundi frestaS til kl. tvö eftir 
hádegi. 

FJÓRBI FUNDUR 

I 

FundargerS síSasta fundar lesin upp og 
samþykkt. 

II 

Dr. Richard Beck las skýrslu allsherjar- 
nefndar; 

„1) MeS tilliti til þess, hve ómetanlegur 
þáttur Islenzku blöSin eru I allri félags- 
iegri starfsemi íslendinga vestan hafs, 
hvetur þjóSræknisþingiS deildir félagsins 
eindregiS til þess aS stuSla af fremsta 
megni aS útbreiSslu blaSanna, svo sem 
meS þvl aS aSstoSa útsölumenn þeirra viS 
öflun nýrra áskrifenda, ennfremur hvetur 
þingiS deildirnar til þess aS styrkja blöSin 
meS fjárframlögum, eftir þvl sem ástæSur 
leyfa. 

2) ÞingiS felur forseta og ritara aS 
senda GuSmundi Grimson háyfirdómara I 
Bismarck, N. Dakota, heillaóskir I tilefni 
af skipun hans I þaS virSulega embætti. 

3) Nefndin leggur til, aS forseta og rit- 
ara sé faliS aS þakka virSulegar og hlýjar 
kveSjur til þingsins frá herra Ásmundi 
GuSmundssyni, biskupi íslands, Árna G. 
Eylands stjórnarráSsfulltrúa, forseta ÞjóS- 
ræknisfélagsins á ísiandi, og Stelndóri 
Steindórssyni yfirkennara á Akureyri, 
ennfremur, aS dr. Richard Beck sé faliS 
aS flytja forseta ríkisháskólans I NorSur 
Dakota þakkir fyrir kveSjur hans og 
heillaóskir. 

4) ÞingiS fagnar þvl, aS íslendingar I 
British Columbia, og þá sérstaklega þjóS- 
ræknisdeildin „Ströndin" I Vancouver, 
hafa I huga aS taka myndarlegan þátt I 
hátlSarhöldum I tllefni af komandi 100 
ára afmæli British Columbia fylkis; felur 
þingiS væntanlegri stjórnarnefnd þaS til 
athugunar, meS hverjum hætti félagiS geti 
stutt aS þátttöku íslendinga I umræddu 
hátlSarhaldi. 

Á þjóSræknisþingi I Winnipeg, 

19. febrúar 19 57. 

Richard Bcck 
Ingibjörg Bjamason 

Nokkrar umræSur urSu um skýrslu alls- 
herjarnefndar, t. d. lét sr. Eiríkur Bryn- 
jólfsson I ljós þá ósk sína I sambandi viS 
4. og stSasta liS, aS sem bezt samvinna 
mætti takast um þaS mál milli íslendinga 




ÞINGTÍÐINDI 


109 


í Vancouver og ÞjóSræknisfélagsins í 
Winnipeg. 

Dr. Beck gerSi grein fyrir öllum liðum 
umræddrar skýrslu, var hver liður borinn 
sérstaklega undir atkvæði. Allir liðir hlutu 
samhljéða samþykki, svo og nefndarálitið 
í heild sinni. 

III 

Féhirðir, G. L. Johannson las skýrslu 
f járhagsnefndar: 

Alit fjárinálanefndar: 

AS athuguSum fjárhagsskýrslum frá s.l. 
ári beinir fjármálanefnd eftirfarandi til- 
lögum til þingsins: 

1. AS fjárhagsskýrslurnar, sem lagSar 
hafa veriS fyrir þing yfir fjárhag félagsins 
á s.l. ári, verSi viSteknar óbreyttar. 

2. AS því athuguSu hvaS etarfsfé félags- 
in er takmarkaS og hins vegar hvaS 
reksturskostnaSur af hinum ýmsu störfum 
félagsins fer stöSugt hækkandi, aS þingiS 
telji þaS nauSsynlegt: 

a) AS hvetja alla, sem tök hafa á, aS 
gerast styrktarmeSlimir félagsins og 
aS lágmarksgjald þeirra á ári sé 
$5.00. 

b) Að hvetja bæSi starfsnefnd félagsins 
og eigi síSur hinar ýmsu deildir þess, 
að viShalda og auka meSlimatölu 
sína eins og þvl verSi framast við 
komið. 

3. Að þingiS feli stjérnarnefndinni að 
taka til ihugunar fjárhagsþarfir islenzku 
blaSanna, Heimskringlu og Lögbergs, og 
veiti þeim styrk eins og á liSnu ári, eftir 
því sem þörf gerist og efni og kringum- 
stæður leyfa. 

4. Nefndin mælír meS þvl, aS þingiS 
samþykki, aS fulltrúar, sem sækja árs- 
þing ÞjóSræknisfélagsins lengra aS en 500 
mílur, fái borgaSan ferSastyrk allt aS 
$50.00. Sendi einhver deild fleiri en einn 
fulltrúa þá skiptist sú upphæS, sem borguS 
verSur til ferSastyrks á milli þeirra, sem 
útnefndir eru sem fulltrúar og sækja þing. 
BeiSni um þennan etyrk á aS sendast I 
skriflegu formi til ritara fyrirfram. 

5. AS öllum óafgreiddum tillögum þessa 
þings varSandi fjármál sé vísaS til stjórn- 
arnefndar félagsins til yfirvegunar og úr- 
slita. 

A ÞjóSræknisþingi I Winnipeg, 

19. febrúar 1957. 

<írettir Leo Johannson 
Tómas Guðmuiulsson 
Ragnar Stefánsson 
Guðmann Xjevy 
Guðni Sigvaldason. 

Skýrelan var borin undir atkvæSi, liS 
fyrir lið. Allir liSir voru samþykktir og 
slSan nefndarálitiS I heild. 


IV 

Frú Hólmfrlður Daníelsson flutti nefnd- 
arálit fræðslumálanefndar: 

„Nefndin hefir kynnt sér nefndarálitiS I 
fræSslumálum, sem samþykkt var á þing- 
inu I fyrra, og finnum við til þess, aS til- 
raunir I þessa átt eiga erfiSara uppdrátt- 
ar, eftir því sem árin líða. Nefndin leggur 
til, aS ÞjóSræknisfélagið reyni enn á ný 
aS halda I horfinu meS Islenzkukennslu 
barna með þvl aS: 

1) A6 framfylgja þeim samþykktum, 
sem gerðar voru I fyrra, ef nokkrir mögu- 
leikar virSast vera til þess. 

2) AS örva foreldra til þess aS veita 
börnum tilsögn I Islenzku I heimahúsum. 
Væri e. t. v. ihægt aS fá tvö eSa þrjú 
heimili til þess aS leggja saman meS 
kennslustundir fyrir börn, stæðu þá auS- 
vitaS kennslubækur Þjóðræknisfélagsins 
þeim til boSa. 

Asgeir Jörundsson 
ólöf Magnússon 
Emma von Itenes.se 
Haraldur ólafsson 
Ragnar Stefánsson 
Hólmfríður Daníelsson 

Framsögukona skýrSi þingheimi frá því, 
hvernig reynt hefði veriS aS vekja áhuga 
fólks á þessu mikla nauðsynjamáli. Taldi 
frúin, aS sú viSleitni hefði boriS helzt til 
litinn árangur. Nokkrar umræður urðu um 
nefndarálitiS. Voru allir á einu máli um, 
aS starfa bæri sem dyggilegast aS þvl að 
glæSa áhuga fólks á íslenzkri tungu og 
viShaldi hennar hér um slóSir. LiSir fyrr- 
greindrar skýrslu voru samþykktir, hvor 
í sínu lagi, og svo nefndarálitiS I heild. 

V 

Grettir L. Johannson kynnti fundar- 
mönnum „linguaphone-námskeiS" I ís- 
lenzku, sem ÞjóSræknisfélagiS hefir ann- 
azt kaup á. Var þaS mál manna, aS tækin 
væru I alla staSi hin vönduSustu og aS 
þau myndu geta komiS aS góðu liSi viS 
Islenzkukennslu. ÞökkuSu fundarmenn 
Gretti útvegun tækjanna. 

VI 

Frú HólmfríSur Danielsson skýrSi 
fundarmönnum frá þvl, að 1 ráði væri 
aS gefa út hina fornu og gagnmerku lög- 
bók Islendinga „Grágás" I enskri þýðingu 
próf. Sveinbjarnar Johnson. Gat frú Hólm- 
frlSur þess, aS brýna nauSsyn bæri til, aS 
íslendingar I Vesturheimi styddu þá út- 
gáfu af fremsta megni. Próf. Richard 
Beck tók I sama streng og gerSi þaS aS 
tiilögu sinni, aS málinu yrSi vísaS til 
væntanlegrar stjórnarnefndar. Var sú til- 
laga samþykkt. AS því búnu var fundi 
frestaS til næsta dags. 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


FIMMTI FUNDUR 

t 

FundargertS síSasta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

II 

Forseti, dr. Eylands, las upp kve'Sju, 
er borizt haföi símleiSis, frá, biskupinum 
yfir fslandi, hr. Ásmundi GuSmundssyni, 
var kveSjunni fagnaS meS lófataki. Dr. 
Beck gerSi tillögu um þaS, aS forseti og 
ritari svöruSu kveSjunni slmleiSis, og var 
þaS samþykkt. 

SímkveSjan hljóSaSi þannig: 

Chairman of National League 

of Icelanders in America, 

dr. Valdimar Eylands, 686 Banning St. 

Sendi hjartanlegar bróSurkveSjur þingi 
ySar og óska ÞjóSræknisfélaginu allrar 
guSs blessunar. 

Ásmundur Guðmundsson 

III 

Sr. Ólafur Skúlason las skýrslu þing- 
nefndar í samgöngumálum viS Island: 

,,1) ÞingiS þakkar ÞjóSræknisfélaginu á 
íslandi góSa samvinnu og vinsemd I garS 
fslendinga vestan um haf. 

2) ÞingiS lætur I ljós ánægju slna yfir 
ferSum margra Vestur-íslendinga til ætt- 
jarSarinnar á liSnu ári og þakkar sér- 
staklega dr. Valdimar J. Eylands, forseta 
félagsins, fulltrúastarf hans og kveSju- 
flutning I íslandsferS þeirra hjóna síSast- 
liSiS sumar. 

3) ÞingiS þakkar heimsókn og ræSu- 
höld góSra gesta heiman af íslandi, en 
þeirra er þegar getiS I skýrslu forseta. 

4) ÞingiS vottar prófessor Finnboga 
GuSmundssyni þökk sína fyrir hiS ágæta 
kynningarstarf, sem hann hefir unniS meS 
sýningu kvikmyndarinnar, „HundraS ár I 
Vesturheimi", sem hlotiS hefir hinar beztu 
viStökur víSsvegar á Islandi, og hyggur 
Finnbogi gott til sýningar hennar vestan 
toafsins. 

5) Þinginu er þaS mikiS fagnaSarefni, 
aS biskupinn yfir íslandi, dr. Ásmundur 
GuSmundsson, er væntanlegur vestur um 
haf á komandi sumri, og vonar, aS hann 
geti hagaS svo ferSum slnum, aS hann 
geti heimsótt byggSir landa sinna. 

6) Nefndin beinir þeim tilmælum til 
væntanlegrar stjórnarnefndar, aS hún at- 
hugi möguleika á því aS komast I sam- 
band viS listafólk á íslandi meS samkomu- 
höld vestan hafs I huga og taki sérstak- 
lega til athugunar, hvort hér gæti eigi 
orSiS um mannaskipti aS ræSa yfir hafiS. 

7) Loks vill nefndin enn á ný minna 
fólk á þaS tækifæri, sem nú er fyrir hendi 
til þess aS senda tollfrjálsar gjafir til ís- 
lands.“ 

Richard Beck 
ólafur Skúlason 
Ásta Erikson 
H. Kristjánsson 
Grettir U. Johannson. 


FramsögumaSur lagSi til, aS nefndar- 
álitiS yrSi boriS undir atkvæSi, liS fyrir 
liS. Var svo gert, og hlutu allir liSir viS- 
töku og samþykki, svo og nefndarálitiS I 
heild. 

IV 

Sr. Philip Pétursson las álit útgáfu- 
málanefndar: 

„Útgáfumálanefnd leggur til, aS 38. þing 
ÞjóSræknisfélagsins samþykki eftirfarandi 
tillögur: 

1) AS þar sem ritstjðri ,,Tímaritsins“, 
hr. Gísli Jónsson, hefir nú aftur, eins og 
aS undanförnu, leyst starf sitt af hendi 
meS ágætum, þá vottar þjóSræknisþingiS 
honum þakkir og vonar, aS hann haldi 
áfram því verki. 

2) AS þingiS votti einnig Mrs. Björgu 
Einarsson þakklæti fyrir starf hennar viS 
auglýsingasöfnun í ritiS. 

3) AS þingiS feli væntanlegri stjórnar- 
nefnd aS sjá um útgáfu „Tímaritsins" 4 
komandi ári og ráSi ritstjóra, og þar aS 
auki rannsaki möguleika á aS minnka 
ritiS um 20 blaSsíSur frá þvl, sem nú er 
vegna hins glfurlega útgáfukostnaSar. 

4) AS þingiö skori á alla menn, sem 
áhuga hafa á starfi ÞjóSræknisfélagsins aS 
leggja hug og hönd aS verki og gefa góSar 
upplýsingar og ábendingar um allt það, 
sem verSa má útgáfumálum vorum til 
stuSnings, styrktar og ávinnings á kom- 
andi ári, bæSi I sambandi viS störf deilda 
og ýmiss konar öryggi þeirra.“ 

Phillp M. Pétursson 
Soffía Benjanúnsson 
Jón Jónsson 
Uouisa Gíslason 


FramsögumaSur lagSi til, aS nefndar- 
álitiS yrSi tekiS fyrir, liS fyrir liS. Var svo 
gert og allir liSir viSteknir og samþykktir 
og þar meS nefndarálitiS I heild. 

V 

Séra Eiríkur Brynjólfsson flutti nefndar- 
álit þingnefndar I húsbyggingarmálinu og 
fylgdi þvi úr hlaöi meS allítarlegri greinar- 
gerS: 

„1) Nefndin telur, aS húsbyggingar- 
máliS sé hiS brýnasta nauSsynjamál fyrir 
alla þjóSræknisstarfsemi og félagsstarf- 
semi meSal Vestur-íslendinga og þess 
vegna sé nauösynlegt, aS hiö fyrsta sé 
hafizt handa um framkvæmd þessa máls. 

2) Leggur nefndin til, aS þjóSræknis- 
þingiS kjósi milliþinganefnd I húsbygg- 
ingarmálinu, sé henni veittur allt að 
$200.00 styrkur úr sjðöi til starfsemi sinn- 
ar á árinu. 

E. S. Brynjólfsson 
Björg V. ísfeld 
ólafur Hallsson 




ÞINGTÍÐINDI 


111 


LiSir fyrr greindrar skýrslu voru bornir 
undir atkvæSi, hvor i sínu lagi. Voru þeir 
báSir samþykktir og þar meS nefndar- 
álitiS í heild sinni. 

VI 

Prú Herdís Eiríksson flutti skýrslu 
milliþinganefndar í minjasafnsmálinu og 
las bréf frá frú Marju Björnsson, for- 
manni nefndarinnar: 

Frá söfnunarnefnd: 

Mrs. E. P. Jónsson, Winnipeg. 

„Kæra Ingibjörg, 

Ofangreind nefnd hefir þá skýrslu aS 
gefa, aS bréf var samiS og sent út til 
deildanna, þar sem skýrt var frá stofnun 
nefndarinnar og starfi og mælst til þess, 
aS deildirnar, hver um sig, yrSu hjálp- 
legar í þvl aS safna íslenzkum fornmun- 
um, sem kynnu aS vera fáanlegir. Auk 
þess hefi ég talaö á fundum I Nýja íslandi 
og viS Manitobavatn og víSar og gefiS 
nauSsynlegar skýringar á málinu og hvatt 
fólk til aS sinna því. Ég hefi einnig heim- 
sótt fólk persónulega I þessum tilgangi og 
meS því fengiS nokkra muni í safniS. 
Mun ég skrifa lista yfir þá muni og þakka 
fyrir þá I blöSum okkar. Ég hef einnig 
notaS tælcifæriS hér aS útskýra þetta mál 
á ,,Vestra-fundi“ í Seattle, þar sem bréf 
nefndarinnar verSur birt I fundarblaöi 
félagsins. Mun ég einnig gera hiS sama á 
fundi „Strandar" I Vancouver, þar sem 
ég hefi veriö beSin um aS flytja erindi. 
SömuleiSis á ,,Sólskinsfundi“ kvenfélags- 
ins þar, en afrit af bréfi nefndarinnar 
hefi ég sent þeim til íhugunar, og hefir 
þaS nú veriS lesiS á fundi hjá því félagi. 

Eftir þeim undirtektum aS dæma, sem 
fengizt hafa og ef haldiS verSur áfram aS 
vinna aö þessu máli, þá eru mikil líkindi 
til þess aS áhugi fyrir því muni aukast og 
árangur verSi meiri, eftir því sem meira 
er unniS aS þvi. Vil ég þvi mælast til þess, 
aS ÞjóSræknisfélagiS skipi áframhaldandi 
nefnd í þetta mál. 

Seattle, Washington, 13. febr. 1957. 

Marja Björnsson 

P.S. Ég vil geta þess, aS frú Kristín John- 
son í Winnipeg hefir boSizt til þess aS 
vinna meS i nefndinni, og vil ég mælast 
til þess, aS henni verSi bætt I næstu 
nefnd.“ —M. B. 

Dr. Beck gerSi tillögu þess efnis, aS 
skýrslan og bréfin væru viStekin meS 
þakklæti og milliþinganefndinni væri faliS 
aS starfa áfram, aS viSbættri þeirri konu, 
sem frú Marja bendir á í bréfi sinu. Til- 
lagan var studd og samþykkt. 

Fundi frestaS til kl. 2 e. h. 


SJÖTTI FUNDTJR 

I 

Fundargerð siSasta fundar lesin upp og 
samþykkt. 

II 

TekiS var fyrir næsta mál á dagskrá, 
sem var kosning embættismanna. Úrslit 
kosninga voru sem hér segir: 

Forseti Þjóðræknisfélagsins var kjörinn 
dr. phil. Richard Beck 
Varaforseti, sr. Philip M. Pétursson 
Ritari, próf. Haraldur Bessason 
Vararitari, Walter Lindal dómari 
FéhirSir, G. L. Johannson 
VaraféhirSir, HólmfríSur Daníelsson 
Fjármálaritari, GuSmann Levy 
Varafjármálaritari, Ólafur Hallsson 
SkjalavörSur, Ragnar Stefánsson 
EndurskoSendur: DavíS Björnsson 

Jóhann Beck. 

III 

Dr. Beck, hinn nýkjörni forseti, ávarpaSi 
þingheim og þakkaSi þaS traust, er honum 
hafSi veriS sýnt. 

Fráfarandi forseti, dr. Eylands, ávarpaði 
dr. Beck nokkrum orðum og óskaði honum 
allra heilla i starfi. 

IV 

Sr. Eirikur Brynjólfsson las ekýrslu út- 
breiSslumálanefndar og fylgdi henni úr 
hlaSi meS nokkrum vel völdum orðum: 

Skýrsla útbreiðslumálanefndar: 

1) 1. grein nefndarálits siðasta þings í 
útbreiSsIumálum verSi samþykkt óbreytt 
(sbr. „Timarit" 38. árg., bls. 119). 

2) í nefndaráliti frá útbreiSslumála- 
nefnd, er samþykkt var á síðasta áreþingi 
Þjóðræknisfélagsins, eru nokkur atriði, er 
enn hafa ekki komið til framkvæmda, og 
leggur nefndin til, að þingiS beini þvi til 
væntanlegrar stjórnarnefndar aS vinna aS 
framkvæmd þeirra, eftir því sem hentug- 
leikar leyfa. 

3) Nefndin leggur til, aS stjórnarnefnd 
ÞjóSræknisfélagsins athugi, hvort ekki sé 
mögulegt aS afla safns af lituðum ljós- 
myndum frá íslandi og af ýmsum merkie- 
atburðum úr lífi og starfi Vestur-lslend- 
inga. Verði myndir þessar síSan til afnota 
fyrir deildir Þjóðræknisfélagsins til 
skemmtunar og fróðleiks. 

4) Ennfremur vill nefndin vekja athygli 
stjórnarnefndar á því, hvort ekki muni 
mögulegt aS koma á kennslu I íslenzkum 
þjóðdönsum hjá deildum félagsins og 
þannig um leið vekja áhuga barna, ung- 
menna og annarra fyrir íslenzkum ljóðum 
og lögum. 

5) Nefndin leggur til, aS málsmetandi 
fólki, er sýnt hefir áhuga sinn á islenzkri 
þjóSrækni heima í borgum og sveitum, 
þar sem enn eru ekki þjóöræknisdeildir 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


starfandi, verði rita?5 af hálfu væntanlegr- 
ar stjðrnarnefndar og álits þess leitaS um 
möguleika um stofnun deilda i heim- 
kynnum þess og þa'ð hvatt til deildastofn- 
ana, ef möguleikar eru fyrir hendi. 

E. S. Brynjólfsson 
Kristín Thorsteinsson 
Guðbjörg Sigurðsson 
Herdís Biríksson 
ólafur Hallsson. 

Frú Herdís Eiríksson tók til máls og 
kvað þess mikla von, að unnt yrði að 
koma upp Islenzkum þjóðræknisdeildum 
vestur á Kyrrahafsströnd, Bandaríkja 
megin. Lagði frúin áherzlu á, að Islend- 
ingum þar um slóðir yrði ritað sem fyrst. 

Samþykkt var að hera skýrslu út- 
breiðslumálanefndar undir atkvæði, lið 
fyrir lið. Allir liðir hlutu stuðning og 
samþykki, svo og nefndarálitið i heild. 

V 

Dr. Beck bar fram tillögu þess efnis, að 
fráfarandi forseta og ritara yrðu vottaðar 
þakkir fyrir langt og gott starf I þágu 
Þjóðræknisfélagsins, og vikust fundar- 
menn vel við þeirri tillögu. Voru þau frú 
Ingibjörg Jónsson og dr. Valdimar J. Ey- 
lands óspart hyllt af þingheimi. 

Fundi frestað til kl. 8.15 síðdegis. 


SJ6UNDI FUNDUE (fundarlok) 

I 

Lokafundur 38. þings Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi var haldinn í 
Sambandskirkjunni, áður en auglýst 
skemmtiskrá kvöldsins hófst. Samþykkt 
var að fela ritara að fullgera fundargerð 
síðasta fundar. Varaforseti, sr. Philip M. 
Pétursson, og fráfarandi forseti, dr. Valdi- 
mar J. Eylands, stjórnuðu fundi. 

Dr. Valdimar J. Eylands afhenti form- 
lega eftirmanni sínum, dr. Richard Beck 
fundarhamar Þjóðræknisfélagsins sem 
tákn þess, að frá og með þeirri stundu 
væru æðstu völd umrædds félags í hans 
höndum. Dr. Beck ávarpaði að því búnu 
þingheim með stuttri ræðu. 

II 

Síðasta dagskrármál þjóðræknisþingsins 
var útnefning heiðursfélaga. Tillögur 
höfðu komið fram um tvo menn í því 
sambandi, þá hr. Gunnar Thoroddsen, 
borgarstjóra í Reykjavík, og hr. Valdimar 
Björnsson, ríkisféhirði I Minneapolis. 

Fundarstjóri bar tillögurnar upp, hvora 
í sinu lagi. Voru þær studdar af þeim G. L. 
Johannson ræðismanni og dr. Richard 
Beck, en þingheimur lagði við samþykki 
sitt með dynjandi lófataki. 

HARALDUR BESSASON, ritari 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGIÐ Á ÍSLANDI 

Með því að kaupendalisti félagsins á íslandi hefir ekki 
verið endurskoðaður í þrjú ár, þrátt fyrir ítrekaða beiðni, er 
honum slept í þetta sinn. Lesendum Tímaritsins, sem ef til 
vill langaði til að kynna sér hann, er því vísað til fyrri 
árganga ritsins. 






FELAGATAL 1957 


... The BAY’s 
Paddle Wheel Buffet 


ln our Poddle Wheel Buffet you hove 
every facility for a pleasant dining 
experience right at your fingertips. 

Choose from a winderful variety of 
hot meals . . . crisp, delicious salads . . . 
quick order snacks and tempting 
desserts. 

Top it all off with your favorite beverage. 

But above all enjoy a superb meal in 
pieasant, relaxed surroundings! Enjoy 
too, friendly, efficient help . . . 
speedy service . . . and air conditioning 
for your pleasure. Plan a gay inter- 
lude while shopping . . . or a family 
outing. Whatever the occasion, 
share in the fun of relaxed shopping 
and pleasant dining at the 
Bay's Paddle Wheel Buffet! 







18 


AUGLÝSINGAR 



S. E. JOHNSON LIMITED 

Plumbing Controcfors 

HEATING AND PLUMBING 
ENGINEERS 


MUNDY'S BARBER SHOP 

Pínasta og vlnsælasta hárskurí5ar- 
og snyrtistofan í bænum 


640 McGEE ST. 


SPruce 4-2884 


819 PORTAGE AVENUE - WINNIPEG 


















FÉLAGATAL 1957 


19 


Deildin „Bniin“ 
Selkirk, Man. 

Embæ ttismcnn: 
Eiríkur Vigfúseon, forseti 
Gestur Jóhannson, 
vara-forseti 

GuSrún Vigfússon, skrifari 
Vigdís Johnson, v.-skrifari 
Einar Magnússon, féhirtSir 
Ólöf Magnússon, 
vara-féhirSir 
Kristinn Goodman, 
fjármálaritari 
Margrét Goodman, 
vara-fjármálaritari 
Y firskoíunarmenn: 

Einar Thorvaldson 
Marus Benson. 

Meðlimir: 

Thora Austman 
Jón Anderson 
Birgitta Björnson 
Ásta Eiríksson 
Jón Goodman 


Jóhanna Goodman 
Ollie Guöbrandson 
Jóhannes HúnfjörS 
Ingveldur Henry 
GuSrún ísfeld 
Sigurbjörg Johnson 
Dr. Óli Johnson 
Valla Johnson 
Ff-íSa Lyons 
FriSrik Nordal 
Sr. Sig. Ólafsson 
Ingibjörg Pálsson 
Thorunn Johannson 
Olgeir Jóhannson 
Jafeta SkagfjörS 
Rannveig Stefánsson 
Ásta sveinsson 
Bill Thorsteinson 
Veiga Jónasson 
Pétur Thorsteinson 

Deildin „Iðunn“ 
Leslie, Sask. 

Páll GuSmundsson 
Ásgeir Gfslason 


Skúli Björnsson 
Rósmundur Árnason 
Mrs. B. AxfjörS 
Th. GuSmundsson 
Jóhann Gíslason 
Jón Jóhannesson 
GuSmundur Stefánsson 
SigurSur SigurSsson 

Deildin „Lundar“ 

Lundar, Man. 

Embættismenn 
fyrir 1957 

Ólafur Hallsson, forseti 
Tómas GuSmundsson, 
skrifari 

Daniel Lfndal, féhirSir 
GuSrún Eyjólfsson, 
bókavörSur 
Ágúst Eyjólfsson, 
umsjónarmaSur 
lestrarfélagsins 
Valdi og Ingibjörg 
Rafnkelsson 


THE 

Jack St. John Drug Store 

894 Sargent Ave. við Lipton St. 

öskar viSskiftavinum sfnum allra 
heilla, og þakkar viSskiftin. 

SUnset 3-3110 — Winnipeg 

H. SINGER, Proprietor 


Compliments to the 

ICELANDIC 

NATIONAL 

LEAGUE 

FROM A FRIEND 


BEST WISHES 

ROBERTS & WHYTE 

LIMITED 

The West End’s 
Family Drug Store 

SHERBROOK & SARGENT 

Phone SPruce 4-3353 


Arlington Pharmacy 

Prescription Specialists 

I. BOOKMAN, Druggist 

Soda Foimtain — Lunches 

POST OFFICE 

Sargent and Arlington 
SUnset 3-5550 


ELLICE PHARMACY 
Phone SUnset 3-6120 
616 Ellice at Maryland 
GURVEY'S PHARMACY LTD. 
Phone LEnnox 3-5361 
467 Henderson Hwy. 
UPTOWN PHARMACY LTD. 
Phone 40-2700 
Academy Rd. at Ash 

GURVEY'S DRUG STORES 
WINNIPEG 


JOHNSTONE MOTORS 

CHEV — OLDS 
GM PARTS AND SERVICE 
Courteous. Efficieni Service 
For You 

“In the Heart of Gimli” 

PHONE 23 

Centre & 2nd Gimli, Man. 









20 


AUGLÝSINGAR 


Compliments of 


Maniloba Bridge and Engineering Works Ltd. 

DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL 
MINING AND GRAIN ELEVATOR EQUIPMENT 
GREY IRON AND ALLOY CASTINGS, BOLTS AND SPIKES 
CUSTOM GALVANIZING 

WINNIPEG, MANITOBA 


Western Elevator & Motor Co. Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS, ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 

Power and Mine Supply Co. Ltd. 

123 PRINCESS STí PHONE WH. 3-3531 WINNIPEG 2 


GRETTIR EGGERTSON, 
President 


RAGNAR EGGERTSON, 
Vice-President 






FÉLAGATAL 1957 


21 













22 


AUGLÝSINGAK 













FÉLAGATAL 1957 


23 


Th. Bergman 
Mre. Á Björnsson 
Bert J. Björnsson 
Séra E. S. Brynjölfsson 
Frú E. S. Brynjólfsson 
Mrs. Inga Egilsson 

E. Elíasson 
Mrs. A. C. Erickson 
Carl Finnbogason 
Matta Frederickson 
E. J. Friöleifsson 
G. G. Gfslaeon 
G. F. Gíslason 

G. J. GuÖmundsson 
Mrs. E. F. Hali 

H. J. Halldórsson 
Mrs. Anna Harvey 
G. J. Helgason 
Mrs. G. J. Helgason 
Gunnlaugur Hólm 
Mrs. Gunnlaugur Hólm 
Th. ísdal 

Mrs. C. H. ísfjörö 

G. Jackobson 
Mrs. G. Jacobeon 
Thorir Jacobson 
Egill Johnson 
Miss Helga Johnson 

H. B. Johnson 

Mrs. H. B. Johnson 
Sig. Johnson 
Mrs. Sig. Johnson 
Hákon Kristjánsson 


F. O. Lyngdal 
Kr. ólafsson 
Mrs. S. Reykjalín 
Jóhann Sigmundeson 
L. H. Thorlakson 

O. B. Thornton 
B. Thorlacius. 

Deildin „Grund“ 

Glenboro, Man. 

Mrs. P. A. Anderson 
GIsli Björneson 
H. Helgason 
Hermann ísfeld 
lngi Jóhannesson 
Mrs. B. K. Johnson 
Th. A. ísleifsson 
B. S. Johnson 

G. S. Johnson 

H. S. Jahnson 
S. S. Johnson 
Stefán Jónsson 
Margaret Josephson 
Conrad Nordman 

Mre. Halldóra Pétursson 
Finna Sveinsson 
J. A. Sveinsson 
G. J. Oleson 


"DO YOU KNOW 

THE NUMBER?" 

“You’ll SAVE TIME if you give me the 
out-of-town number you’re calling. 

“That way I can put your call through 
without first calling ‘Information’ in the 
distant city. 

“Your own call goes through faster. And 
you help speed the service for everyone.” 


Deildin „Aldan“ 

Blaine Wash. U.S.A. 

Embættismenn: 

Sr. Albert E. Kristjánsson 
forseti 

Anna Kristjánsson, 
vara-forseti 
Dagbjört Vopnfjörö, 
skrifari 

Herdís Stephanson, 
vara-skrifari 
Jóhann J. StraumfjörS, 
féhirSir og skjalavörSur 
Jón Daxdal, vara-féhirSir. 

Meðlimir: 

Elísabet Arngrlmson 
Sigurjón Björnsson 
Ágúst G. BreiðfjörS 
Rósa Cooper 
Bertha Danielson 
Elín Guðbrandson 
Guðmundur GuSmundson 
Gísli Guðjónsson 
Hólmfríður Guðjónson 
Magnús Guðlaugson 
Solveig Jóhannson 
Sr. GuSm. P. Johnson 
Margrét Johnson 
Rúna Johnson 



Long Distance calls 
go Ihrough faster 
when you 

CALL BY NUMBER 


MANITOBA TELEPHONE SYSTEM 



24 


AUGLÝSINGAR 


WODERN 

ELECTRIC 

HOUSEHOLD FURNITURE . . . TELEVISION SALES AND SERVICE . . . 

ELECTRICAL SUPPLIES . . 

WASHERS OVERHAULED . . . 

RADIOS 

REPAIRED. 

Prop.: WM. INDRIDSON — K. LYALL. 

SELKIRK, MANITOBA 

PHONE 4091 


Compliments of . . 


ScUibiJtA Q.'&.Ú.. SujuUimcVilufo 

GIMLI AND SELKIRK 

2 STORES TO SERVE YOU 


Compliments of . . . 

J. ROY CILBART FUNERAL HOME 

Licensed Embalmer 

Member Manitoba Funeral Directors Associalion 
GIMLI, MANITOBA SELKIRK, MANITOBA 


ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 

Agents for BRITISH COLUMBIA PACKERS LTD. 
"CLOVER LEAF"PRODUCTS 


WINNIPEG 


592 SARGENT AVENUE 
Phone SPruce 4-2534 


MANITOBA 


Compliments to our many friends 

CIWLI HOTEL 

Visitors passing through the town of Gimli, make it a point to pay a visit 
to the new and up-to-date Gimli Hotel; it has already made a name of its 
own for attractiveness and efficient service. 


CENTRE STREET 


GIMLI. MANITOBA 









FÉLAGATAL 1957 


25 


Thorbjörg Johnson 
Sr. A. E. Kristjánsson 
Anna Kristjánsson 
Jón Laxdal 
Kristín Lindal 
Anna Lyngholt 
Dr. H. S. Sigmar 
Margrét Sigmar 
Mrs. B. Sölvason 
Einar Simonarson 
Helgi Steinberg 
Kristín Steinberg 
Herdís Stephanson 
Jóhann J. StraumfjörÖ 
Belle StraumfjörtS 
Sólveig Sveinsson 
Dagbjört Vopnfjörð. 

Dcildin „Esjan“ 
Árborg, Man. 

Moðlimir: 

Herdís Eiríksson 
Gunnar Sæmundsson 
Tímóteus Böðvarsson 
Guðrún Magnússon 
Franklin Pétursson 
Magnús Gíslason 
Eírikka Johnson 
Jón Gunnarsson 
S. O. Oddleifsson 
Þórunn Vigfússon 
Olga Anderson 
Björgvin Holm 
K. N. S. Friðfinnsson 
S. A. Sigurdson 
Ragnar Karvelson 
Kristinn Kristinsson 
Helgi Jakobsson 
Jón Pálsson 
Guðni Sigvaldason 
Hrund Skúlason 
Þorbjörg Jónasson 
W. S. Eyjólfsson 
S. I. Sigvaldason 
Elín Einarsson 
Þorbjörg Sigurdson 
Guðrún Borgfjörð 
Jón J. Jónasson 
Helgi B. Jakobsson 
Lára Sigvaldason 
Gestur S. Vídal 


Sigurrós Vldal 
Brandur Hildibrandsson 
ó. C. ólafsson 
Jón Baldvinsson 
óli ólafson 
Bergur Vigfússon 
Þórarinn Gíslason 
S. Sigvaldason 
Kristjón Sigurðsson 
Jónas J. Jónasson 
B. J. Lifman 
S. Vopnford 
S. S. Johnson 
Þorgrlmur Pálsson 
Hallur Johnson 

G. J. Magnússon 
Emilía Oddson 
Emily Vigfússon 
Rikka Magnússon 
Guðjón Stefánsson 
Bjarni Sigvaldason 
Kristveig Jóhannesson 
Halldór Austman 
Siggi Pálsson 

Jakob Björnsson 
Bergur Hornfjörð 
Elli Guðmundsson 
S. S. Johnson 
Beatrice Martin 
Aðalbjörg Sigvaldason 
Björn Árnason 
Eirlkur Bjarnason 
Árni Brandson 
Páll Stefánsson. 

Deildin „Báran“ 

Mountain, N. Dak. 

Heiðursmeðlimir 

Gamallel Thorleifson 
Dr. Richard Beck 

H. T. Hjaltalln 
Jóhannes Anderson 


MeðUmir 

Miss Kristbj. Kristjánsson 
Haraldur ólafsson 
O. G. Johnson 
Helgi Reykdal 
H. B. Grimson 


P. B. ólafsson 
S. A. Björnsson 
Frlða Eggerts 
Björn F. Olgeirsson 
Einar J. Einarsson 
John J. Einarsson 
Thorunn Einarsson 
Chris Guðmundsson 
Sigm. Guðmundsson 

G. J. Jónasson 
John Axdal 
Jósep Anderson 
Gestur J. Gestsson 
Mrs. Garðar Johnson 
Séra ólafur Skúlason 
John J. Gestsson 
Steve Thordarson 

B. S. Sigfússon 
Alvin Melsted 

H. S. Walters 
Stefán Melsted 
John H. Johnson 
Helgi Laxd al 
Albert Bjarnason 
Óli G. Johnson 
Steini Mýrdal 
Oddur Sveinsson 
Leo J. Laxdal 
Fred G. Johnson 

A. M. Ásgrlmsson 
H. M. Johnson 
Hannes Melsted 
Helgi Finnsson 

G. Guðmundsson 

Ted Vatnsdal 

Will Sigurdson 

Jake J. Erlingsson 

John Samson 

Bolil Olson 

Ralph Page 

Mrs. J. J. Samson 

Steini Goodman 

Hannes Björnsson 

V. A. Björnsson 

Mrs. Pauline Snowfield 

Mrs. Llna Stratton 

B. K. Anderson 
Bjarni Stefánsson 
F. M. Einarsson 
Steve Indriðason 
Matt. Björnsson 
Miss Silvia Johnson 


WHITE'S ESSO SERVICE 

A Complete Service jor Your Car 

Maryland and Sargent 
Wlnnipeg, Man. 

C W. Whiie SPruce 5-9522 


COAL - FUEL OIL 
HEATING EQUIPMENT 
BUILDING MATERIAL 

Phone WHiiehall 3-0341 

The Winnipeg Supply & 
FUEL CO. LTD. 





26 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATAL 1957 


27 


Deildin „ísland“ 

Morden, Man. 

Óli Lindal, forseti 
Ben. Einarson, v.-forseti 
GutSrún Thomasson, ritari 
Jonathan Thomasson, 
féhirtiir 
J. B. Johnson, 
fjármálaritari 
Mrs. J. B. Johnson 
Stefán Einarson 
Oscar Gillis 
Ragnar Gillis 
Mrs. Lovísa Gíslason 
Leonard Helgason 
Mrs. Freda Lindal 
T. M. Ólafson 
Jöhann Thomasson 


Þjóðræknisdeildin „Giinli" 
Gimli, Man, 1957 

Mrs. Kristín Thorsteinsson 
forseti 

Mrs. H. G. Sigurðsson, 
vara-forseti 

Ingólfur N. Bjarnason, 
skrifari 

Mrs. I. N. Bjarnason, 
vara-skrifari 

W. J. Árnason, gjaldkeri 


Mrs. W. J. Árnason, 
vara-gjaldkeri 
Hjálmur V. Thorsteinsson, 
fjármálaritari 
Sigurjón Jóhannsson, 
vara-fjármálaritari 
Mrs. Guðrún Stevens, 
skjalavörður 

Meðliniaskrá: 

Guðjón W. Árnason 
Ted K. Árnason, 

Miss Sæunn Bjarnason 
Helgi Benediktsson 
Mrs. Harold Bjarnason 
Óli Bjarnason 
Sveinn Björnsson 
Mrs. Helga Demedash 
Pálmi F. Einarsson 
Einar A. Einarsson 
Barney Elgilson 
Harry Einarsson 
Einar S. Einarsson 
Mrs. Ingi Einarsson 
Guðmundur Fjeldsteð 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Mrs. GuSný Geirhólm 
Mrs. Adolf Holm 
Miss M. Halldórsson 
Miss S. Hjartarson 
J. V. Johnson 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 


Kristinn B. Johnson, 

Mrs. Elín Kristjánsson 
Ólafur N. Kárdal 
Mrs. Ó. N. Kárdal 
Ted Kristjánsson 
Krisetján N. Kárason 
LestrarfélagiS ,,Gimli“ 

G. B. Magnússon 
M. S. Magnússon 

G. E. Narfason 
Ragnar Nygaard 
Mrs. Baldur Peterson 
GuSmundur Peterson 
Dóri Peterson 

Mrs. Lauga Peterson 
P. S. Pálsson 
Mrs. Emma Von Renessee 
Miss Sigurbjörg Stefánsson 
Mrs. Margrét SigurSsson 

H. G. SigurSsson 
Björn SigurSsson 
Sam SigurSsson 
Jóhann Sæmundsson 
Miss GuSrún SigurSsson 
Mrs. Ingibjörg Sveinsson 
Mrs. H. SigurSsson 
Mrs. John Stevens 

Mrs. Norman K. Stevens 
Mrs. L. Stevens 
Valdimar Stefánsson 
Óli Thorsteinsson 
Mrs. GuSrún Thompson 
Mrs. Lára Tergesen 


Kveðjur frá— 


Bus. SPruce 4-4885 Res. SPruce 2-6300 

McDONALD-DURE 


Sargent Florist 

LUMBER CO. LTD. 


“Sama verS á einni fjöl 


D. OSBORN 

og vagnhleSslu” 


Flowers for Every Occasion 

SUnset 3-7056 


812 WALL ST. WINNIPEG 


739 Sargent Ave„ Winnipeg, Man. 








28 


AUGLÝSINGAR 



Let Us Help You 
Plan Your 
New Home 
ond 

Buildings 


& SUPPLY 



CO. LTD 


Yards located at: SELKIRK, WINNIPEG BEACH, GIMLI, ARBORG 
and fhroughout the West. 

Head Office and Display Room—Fort St. ond St. Mary, Winnipeg Ph. WH 2-8121 


CANADIAN FISH 
PRODUCERS LTD. 

J. H. PAGB, ráðsmaöur 

Kaupa og flytja út nýan og 
frosinn fisk. Viðskifta er óskað 
alstaðar frá í Manitoba og 
Saskatchewan. 


Office Phone SPruce 4-7451 
Res. Phone 43-0446 

311 Chambers St. 


WINNIPEG 


MANITOBA 


EXPORT 

CANADA'S FINEST 
CIGARETTE 


M C C 


URDY CUPPLY 


BUILDERS' 


SUPPLIES 


C 0 

ar 


and COAL 


SARGENT and ERIN 


| KO L - KÓKS 


WINNIPEG, CANADA 

BYGGINGAKEFNI k 
SEMENTSTEYPA 


SUnset 3-7251 

Sand og Gravel tekja við Bird’s Hill, Manitoba 









FÉLAGATAL 1957 


29 


M. Kim FURS 

Complete Service For Your Furs — Established 1914 

FURS OF DISTINCTION 

Finest Quality and Workmanship — Satisfaction Guaranteed at 
Reasonable Prices 

476 Portage Ave. at Good St. Winnipeg 1, Man. SPruce 4-6363 


Buy OAKLAND (hicks and Turkey Poulis 
for Better Results 

OAKLAND HATCHERIES 

WINNIPEG - BRANDON - DAUPHIN 


Martin Paper Products Limited 

MANUFACTURING CORRUGATED BOXES 
WINNIPEG CALGARY EDMONTON VANCOUVER 


LAKE WINNIPEG EXCURSION TRIPS 

Compliments of 

The Selkirk Navigation Co. Ltd. 

WINNIPEG, Maniloba SELKIRK, Maniloba 

Phone GL 2-0731 Phone 4121 

Through Line to Selkirk 


ROVATZOS FLOWERS 

ROVATZOS BLÓMABÚÐIN — Ný blóm daglega 

Winnipeg 



253 Notre Dame Ave. 

Sími WH. 3-2934 


Heimili 43-6471 




















FÉLAGATAL 1957 


31 
















32 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATAL 1957 


33 



MAPLE LEAF CREAMERY 

Manufacturers of HIGH GRADE BUTTER 


LUNDAR 


MANITOBA 










34 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATAL 1957 


35 

















36 


AUGLÝSINGAR 


You can’t buy better sugar—no matter 
where it's produced. 



GRANULATED 


TheManitobaSugarCo. 


FAIRFIELD & SONS 
LTD. 

"Homespun" type 
yarn for your 
sheeps wool 

A 2-ply yarn for both machine and 
hand knitting. Spun loosely with a 
soft twist. Ideal for socks, sweaters 
and mitts. Also wool batts: soft, white, 
4 Ibs. only. 

WE BUY SHEEPS WOOL 

Get new blankets from your old 
woollens. Turn them in and get 
beautiful new blankets, comforters, 
bedspreads, socks, etc., at big savings. 
Write for your free copy of our new 
color catalog or visit us at our now 
address! 

Fairficld & Sons Ltd. 

657 Stafford St., Cornor Pombino 
Highwoy 

(A & P) Supcrmorkot Bldg. 

Phone 43-4746 

WINNIPEG MAN. 


Pasteurized. Dairy Products 
"Protected frorn Pail to Palate" 


LAKELAND DAIRIES LTD. 


Selkirk, Manitoba 


Phone 3681 


Manufacturers of SKYR 


STEP OUT IN COMFORT . . . 

• Finest Footwear in Canada • Expert Fitting 

• Wide Choice of Styles 


VISIT . 


MACDONALD 

SHOE STORE LTE). 

494 Main Streot (Just South of City Hall) 










FÉLAGATAL 1957 


37 



















38 


AUGLÝSIN GAR 


Compliments of . . . 

SILVERWOOD 
DAIRIES LTD. 


Compliments of . . . 

Mulvihill Trading Co. 

GENERAL MERCHANTS 
Sam Lundal, Owner 


Mulvihill 


Manitoba 


SALISBURY HOUSE 
RESTAURANTS 


Compliments of . . . 


PAUL PHIPPEN 

GENERAL MERCHANT 


Clarkleigh 


Manitoba 


Compliments of . . . 


FEDERAL CRAIN LIMITED 

809 Grain Exchange Building 
Winnipeg 


Robin Hood Flour 

NOW VITAMIN ENRICHED 
OíiMed fwm (úcgtud (JúKecut 


Your money back 
ptus 10% ifyou 
are not satisfied! 




f I 












FÉLAGATAL 1957 


39 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to Advertisers) 


Acme Auto Service . 31 

Alpha Mfg. Co. 14 

Arlington Pharmacy . 19 

Armstrong Gimli Fisheries Ltd. 24 

Ashern Farmers Creamery Ltd. 30 

Asgeirson Paint & Wallpaper Ltd. 18 

Arnason Engineering . 21 

Anderson, Arthur A. 37 

B 

Bailey, Allan . 35 

Bank of Montreal . 1 

Bardal Ltd., A. S. Funeral Parlors 8 
Birds Bldg. Supplies 41 

Blackwood Beverages (7 Up) 13 

Blue Ribbon Ltd. 12 

Booth Fisheries . 11 

Breckman Bros. 31 

British American Oil Co. Ltd. 30 

Buckingham Cigarettes . 10 

Byron, Mr. and Mrs. Kári 30 

Building Mechanics 18 

Business Clinic, The 18 

Baldwinson’s Bakery 26 

C 

Canada Bread Co. Ltd. 22 

Canadian Bank of Commerce, The 31 

Canadian Fish Producers Ltd. 28 

Chesterfield House 22 

Chudd & Sons Garage, J. 21 

City Hydro . 2 

City Lumber Co. Ltd. 26 

Clemens, T. J., Fcmeral Service 30 

Columbia Press Ltd., “Logberg” 14 

Crescent Creamery Co. Ltd. 12 

Central Bakery . 34 

Curry, Peter D. & Co. Ltd. 37 

Canadian Stamp Co. (S. O. Bjerring) 37 

D 

Dangerfield Hotels 15 

Drewery’s Dry Ginger Ale 12 

Davidson, W. F. 37 

E 

Easton, W. I., M.D. 32 

Eaton’s, The T. Eaton Co. Ltd. 16 

Eggertson, Björn . 33 

Electrician, Asgeirson & Levy 22 

Export Cigarettes 28 

Egilson, Barney . 33 

Eggertson, E. K., Barrister, etc. 34 

F 

Fairfield & Sons Ltd. 36 

Fonesca Roofing . 15 

Fort Garry Coffee . 13 


Page 


From A Friend 19 

“Frón,” Winnipeg 32 

Federal Grain Limited 38 

G 

Gibbs’ Drug Store Ltd. 32 

Gimli Construction Co. 26 

Gimli Theatre . 33 

Gimli Transfer & Storage Ltd. 34 

Golko’s Radio-T.V. Service 34 

Goodall Photo Co. 22 

Great-West Life . 42 

Greenberg, Dr. T. Dentist 35 

Guttormsson, P. T., Barrister 18 

Gurvey’s Drug Stores 19 

Gilbart Funeral Home. 24 

Gimli Hotel. 24 

“Gimli,” Thjódraeknisdeildin 35 

H 

Hallson, H. O., General Merchant 30 
Hillhouse, Thos. B., L.L.B. 32 

Hooker’s Lumber Yard 32 

Hudson’s Bay Company 17 

I 

I. G. A. 15 

Imperial Bank of Canada 10 

Ingimundsson, Dr. A. B., D.D.S. 34 

Intemational Harvester Co. 

of Canada Ltd. 26 

Investors Syndicate of Canada Ltd. 14 
Imperial Oil Limited 10 

J 

Jack St. John Drug Store 19 

Jenkinson’s Tom-Boy Store 22 

Johnson, A. V., D.D.S. 35 

Johnson, Geo., M.D. 34 

Johnson, E., M.D. 32 

Johnson’s Store . 31 

Johnstone Motors . 19 

Johnson, S. E., Ltd. 18 

K 

Kim, M., Furrier . 29 

Keystone Fisheries Limited 4 

Kristjánsson, Dr. Gestur . 37 

Kummen-Shipman Electric Ltd. 37 

L 

Lakeland Dairies Ltd. 36 

Lindal, D. J., Imperial Oil 31 

Lundar Bakery . 31 

Lundar Drugs . 31 

Lundar Hotel 32 

Lundar Transfer 31 

Lundar Thjódraeknisdeildin 31 

Lisgar Hotel . 21 




















































































40 


AUGLÝSINGAR 


Page 


Lukes Electric Motors and 
Machinery Co. Ltd. 37 

M 

Macdonald Shoe Store 36 

MacLeod’s Limited . 33 

Malkin, Dr. Chas., Dentist 35 

Manitoba Bridge & Engineering 

Works Ltd. 20 

Manitoba Power Commission 41 

Manitoba Rolling Mills Co. Ltd. 4 

Manitoba Sugar Co. 36 

Manitoba Telephone System 23 

Maple Leaf Creamery 33 

Marshall Wells 7 

Martin Paper Products Ltd. 29 

Massey-Harris-Ferguson Ltd. 11 

McCurdy Supply Co. Ltd. 28 

McDonald-Dure Lumber Co. Ltd. 27 

McLean Co. Ltd., The G. 11 

Modern Dairies Ltd. 8 

Morrison, J. W. & Co. 21 

Mulvihill Trading Co. 38 

Mundy’s Barber Shop 18 

McLenaghen & Newman, Barristers 21 

Modern Electric . 24 

McCormick’s Limited 10 

Manitoba Pool Elevators (Livestock 
Department) Cover 2 

N 

National Grain Co. Ltd.Cover 4 

Norquay, T. A. Dr. 32 

North American Lumber & 

Supply Co. Ltd. 28 

North Star Oil Co. Ltd. 33 

Nell’s Flower Shop . 18 

O 

Oakland Hatchery 29 

Oakly, D. R., Optometrist 34 

Olson, Oscar H. 22 

P 

Park-1 lannesson Ltd. 10 

Parrish Heimbecker Ltd. 26 

Paulson, G., M.D. 34 

Pepsi-Cola. 27 

Perth’s Cleaners, Dyers, etc. 22 

Phippen, Paul 38 

Power & Mine Supply Co. Ltd. 20 

Province of Manitoba Cover 4 

Parker, Tallin, Kristjansson, 

Barristers . 18 

Q 

Quinton’s Limited 3 

R 

R. C. A. Dry Goods Store 34 

Roberts & Whyte Ltd. 19 


Page 


Robin Hood Flour . 38 

Rovatzos Flowers . 29 

Royal Bank of Canada, The 6 

Royal Dairy . 22 

S 

Safeway . 2 

Salisbury House 38 

Sarbit, S. W„ Dr. 32 

Sargent Electric & Radio Co. Ltd. 26 

Sargent Florists . 27 

Scribner, Dr. F. E. 35 

Scribner, Dr. C. R. 35 

Selkirk Metal Products Ltd. 26 

Selkirk Navigation Co. Ltd. 29 

Shop-Easy . 8 

Sigurdson, Dr. L. A. 35 

Sigurdson, H„ Contractor 26 

Simpson Transfer 34 

Snidal, F. E. 31 

Stefanson, Ronald 32 

Success Commercial College Cover 3 
Sarbits I. G. A. Supermarkets 24 

Sunnyside Barber Shop 26 

Stefanson, Eric . 34 

Swanson, J. J. & Co. Ltd. 37 

Silverwood Dairies Ltd. 38 

T 

Tip Top Meats & Frozen Foods 33 

Thor’s Meats . 21 

Tergesen, H. R„ Druggist 35 

Thiessen Transportation Ltd. 30 

Thorkelson, G. H„ Jeweller 26 

Thorkelsson Ltd„ Wood Wool 3 

Thor’s Gift Shop . 32 

Thorvaldson, Eggertson, Bastin 

& Stringer . 35 

Tweed, Dr. H. W. 35 

Toronto Grocery & Meats 18 

Thorarinson, S. A„ Barrister, etc. 18 

U 

United Grain Growers 12 

Union Loan & Investment Co. 37 

V 

Variety Shoppe, L. Bergman 22 


Viking Press Ltd„ “Heimskringla” 14 
Vopni, R. B. & Co„ 

Chartered Accountants 37 


W 


Western Elevator & Motor Co. Ltd. 20 
Western Savings & Loan Assn., The 9 
Western Supplies (Man.), The 8 

White’s Esso Eervice Station 25 

Winnipeg Supply & Fuel Co. Ltd. ... 25 
Will’s Taxi . 22 
















































































FÉLAGATAL 1957 


41 






42 


AUGLÝSINGAR 





mmmR 


Extravagance? Not on your life! What 
tve’re really talking about is the contri- 
bution that an annual payroll as big as 
Great-West Life’s makes toward tlie 
continued prosperity of a community. 

Marilyn Agar is a Policy Data Checker 
in Great-West Life’s Lifc Underwriting 
Department. During the course of a 
year she will buy not only nearly three 
dozen pairs of nylons but also frocks, 
shoes and many other items. 


Last year Great-West 
Life staff members and 
representatives . . . over 
a thousand of them . . . 
received income totalling 
over $3,000,000. Most of 
this money was spent 
right here in our own 
community—helping to 
keep our city flourishing 
and prosperous. 


^ keat -West Lih— 

ASSURANCE COMPANY 











LOFTRÆSTUR SKOLl 
HÁU MENTASTIGI 


Síðan að skólinn var stofnaður 1909 hafa þúsundir 
Islendinga stundað nám við kvöld - og dagskólann. 

★ 

XI, Bekkur í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
1 DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við það mentastig, því reynslan hefir 
sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið hefir Miðskóla 
eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til skrifstofu og 
verzlunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, og að kensla vor 
er víðtækari og útskriftar kröfur hærri, sækjast vinnuveit- 
endur meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ A SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST A 
HVAÐA TÍMA SEM ER 



H. C. WAINWRIGHT, President 


EDMONTON BLOCK. WINNIPEG. MANITOBA 

Cor. Portage Ave. and Edmonton St. 



what 
makes a 
good 
grain 

man? 



Russ Hutton, oí Torrington, 
Alberta, has handled record 
quantities of grain and holds 
the 10-year Master Merit 
Certificate, symbol ol first- 
class elevator management. 
He has been a National 
manager for 26 years, and 
farms in his off-hours. 

It takes years oí experience 
to make a really good 
grain man—years of close 
contact with grain problems 
from field to market. 

We take considerable pride 
in our large number of 
good grain men who—with 
the entire National Grain 
Company—serve agriculture 
and its peöple. 



...SSRVING AGRICULTUBE 


MPANY 


Grain 

LIMITED 


W1NWIPC9 RKOINA SASKATOON CALOARV KOMONTON 



DEPARTMENT OF LABOR 

HON. CHARLES E. GREENLAY, W. ELLIOTT WILSON, Q.C. 

Minister Deputy Minister 

VERIÐ Á VERÐI GEGN ELDSVOÐA í HVAÐA 

FORMI SEM ER 

Nálega 70% af eldsvoðum og flest dauðsföll af eldi gerast í heima- 
húsum. 

ÞESSAR ERU HELZTU ORSAKIRNAR — 

Ógætilegar reykingar. Bilaðir skorsteinar. Miðstöðvavélar, eldastór 
og pípur of nálægt sprengjanlegum veggjum og lofti. 

UNG BÖRN ÁN EFTIRLITS. 

Benzínnotkun til hreingerninga. Notkun steinolíu til uppkveikju. 
Heit aska og sprengjanleg hylki. 

Hjá gæiun fólki verður eldsvoða sjaldan varl. 
í hreinum og þrifalegum slöðum koma eldar sjaldan upp. 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 


T 



i 




















